


Ni 


í 

















KVÆÐI 


OG 


NOKKRAR GREINIR: 


UM 


SKALDSKAP 


OG 
FAGRAR MENNTIR 


EPTIR 


“ 
B. GRÓNDAL. 


KAUPMANNAHÖFN. 


PRENTAÐ HJÁ S. L. Mörrer, 
Á xkosTtnaÐ Ecirs JONSSONAR. 
1858. 





a 


INNIHALD: 


Bls, 
Nates 2 FD át Sl áð 
Fölnuð Tó Er FR ð. 
He A ER FO Á 
Þorgrímur Tómasson Thomsen f....... ó. 9. 
KVÖA ða a a 12. 
Stúlka A el 15. 
Minning...... SLR 00 Ra al lr 
Sál. a BR að 19. 
Ástarkvæði ..... ER tk hæða 22. 
Sl lr Sn 24. 
Laus MR a 0 te I 27. 
sKjkr Jóns Sigurðssonar 


Gullörn og Bláfglss sn a an a) 


14. „Bogi Brynjúlvsson Benedictsen þ....000.0.00..0... 38. 
Kær Sa 41. 
lb Nýjárskvéðja sans 44. 
óla ViS a 47. 
18. Til Friðriks konungs Sjöunda. .....00.0...0..0.0. 49. 
Nokkrar greinir um skáldskap ...cc.0cncn0.0..0...... 53. 
AtingasE di RN GR 92 


KVÆÐI. 





Ný Á 

Nott. 

Was von Menschen nicht gewusst, 
oder nicht bedacht: 


durch das Labyrinth der Brust 
wandelt in der Nacht. 


Goethe. 


Biíóega svífur um bylgjandi straum 
með blæjurnar fögru og tælandi draum 
nóttin í vestri, og vefur í ró 

vonsæla tárið, er birtunni dó. 


Með stjörnum hún vefur hinn straumbláa dúk — 
og starðu' á hann, meyja, í hjartanu sjúk; — 
má nokkuð á jörðunni færa þjer frið, 

ef friðsæla nóttin ei veitir þjer grið? 


Og fegurst er rósin, sem fræið er á, 

þó fylgi því dauðinn, er hana mun slá; 
og fegurst er stjarnan um frostheiða stund, 
þó fönnin ei eigi sjer blóm eða lund. 


4 


Svo verður og heitust sú vonin og stærst, 
er velur sjer bústaðinn hættunni næst; 

og ástin er sætust, er saknaðar tár 

með sorgdöggu væta þær harmþrungnu brár. 


Og komdu með geislann, er gulllega skín, 
þú glitrandi máni, — en vindurinn hvín, 
og jakarnir þjóta um æfinnar ós, 

og yndinu spilla, og fela þitt ljós. 


Í hvert sinn, er morguninn blikar á blóm, 
og bárurnar deginum fagna með hljóm: 
þá vakna jeg, til þess að megi jeg, mær, 
minnast á þig, sem ert fögur og skær! 


Og hvert sinn, er álfröðull sígur að sæ, 
og svefngrasið hallast í kvöldskugga blæ: 
þá sofna jeg líka, og líð svo um geim, 

og lít þig þá, meyja, Í draumanna heim. 


Fölnuð rós. 


Et rose, elle a vecu ce que vivent les roses: 
L?espace d'un matin — — 


Malesherbes., 


Hvert ertu svifin sjónum frá — 
meyja, sem fyr hjá mönnum dvaldir, 
en mærast nú þitt skrautið faldir — 
hvar má þig nú í heimi sjá? 


Himinsins fram í ljóma lá, 

á leiptrageislum logatærum — 
í ljósablæjum daggarskærum 
leiðstu sem engill foldu frá. 


Burt ertu flogin blossum á 
niðandi strauma norðurljósa, 

nú máttu betra sigri hrósa 

en þeir, sem gráta gröfum hjá. 


Ekki skal gullna rista rún, 

nje skraut um þig á skjaldar ljóma, 
nje skæra söngva láta hljóma 

um þig, sem býr á drauma dún; 


6 


En vjer sitjum og söknum þín. — 
Sakleysis yndið sælla drauma, 
sofandi blómið æfistrauma 

hylur nú mold, og hjúpar lín. 


Sofðu í friði og sælum blund, 
dýrðlegra vafin drauma öldum 

þó dynji hríð á vetri köldum, 
unz mær þig vekur morgunstund. 


Heim. 


Tanque viam snadet Boreas, flatnque secundo 
Carhasa mota sonant, iubet uti navita ventis ' 


Firg. 


Yir öldu bláa, 
yfir tinda háa, 
svanni, sendi jeg huga minn! 
Bið jeg blíða vinda 
úr björtum skýja-linda 
að kyssa mæra munninn þinn. 


Ef jeg valur væri, 
um víðan geim jeg færi 
hart og fjörugt heim til. þín; 
nú er jeg. frá þjer farinn 
og fundi þínum varinn, 
silkimjúka silkilín ! 


Man jeg gullið góða, 
gleði og vangann rjóða, 
sem jeg kyssti áður opt; — 


núna beljar bára, 
brúður ægis tára 
dapurt upp í drunga-lopt. 


Man jeg munninn mæra, 
man jeg ennið skæra, 
man jeg kinn og hvíta hönd; 
man jeg munarhljóminn, 
man jeg ástarróminn, 
man jeg ljóstær lokka-bönd. 


Fagna jeg okkar funda, 

er færist vísir stunda — 
birtir lopt og lagar stig; 

þegar jeg svíf um sæinn, 

og seinast kem í bæinn, 
kæra mey, að kyssa þig. 


A A 


R 


Br 


i pæ 


ir 
þorgrimur Tómasson Thomsen. 


Njerðu? ekki skæran löginn lífsins renna 
með lík í faðmi? að ströndum dauða-heims ? 
sjerðu' ekki fagrar aldinbjarkir brenna 

í blossatárum dapurs harma-geims? — * 
heyrirðu' ei öldu dimmum rómi drynja, 

og deyja svo, við hjartans veika rót? 
heyrirðu? ei lífsins gleði-strengi stynja, 

er sterkum dauða taka þeir á mót? 


Líturðu? ei stundum stjörnu í dauðans bárum? — 
hún stendur ein, en ljómar björt og skær; — 
sjerðu' ekki? á vegi, sollnum harmatárum, 

suma, er himinsólin gleði fær? 

Heyrirðu' ei stundum, gegnum dimmar dunur, 
er dauðinn vakið fær á hjartans slóð, 

og gegnum eymd og ekkaþrungnar stunur, 
einstöku fagurt kvaka gleðihljóð ? 


10 


Þeir hinir fáu', er kunna lífsins leiðir, 
þeir ljóma svo, og þeirra rödd ei deyr; 
en þeirra frægðar-götur ekki greiðir 
gull-letrið ætíð, eða þess kyns meir; — 
þeir vissu, hversu veginn skyldi kanna, 
hvar vegleg mundi ljóma þeirra dýrð — 
þeir völdu hug og hjörtu góðra manna: 
og heimi bezt var frægðin þeirra skýrð. 


Dáinna hetja dýrðarljóss að minnast, 

er dýrra æ, en vera lyddum með; — 
tökum því dæmin, þar sem dæmin finnast, 
því dæmin eru? af guði sjálfum ljeð; — 

að skoða menn, og skilja þeirra anda — 
vjer skulum reyna, hvert það margur kann, 
og samt um leið í þungri stjett að standa 
með stöðugleik og afli, eins og hann. 


Svona var þorgríms Íturfagur andi: 

ágætur, hreinn, og vizkusnjall um leið; 

þó stundum svifi af harma- hljóðu landi 
hreggþrungnir mekkir fram á lífsins skeið: 
þá eyddi hann þeim með eigin vizku ráðum, 
því anda heimsins sá og skildi hann, 


A 


11 





og brynjaði sig með gleði, dyggð og dáðum 
er drepa vonzku, og sigra heimskingjann. 


Góðverk og fegurð, gleði og vizku ljómi —- 
getur það fundizt einum manni hjá? — 
dugnaður, afl, og dyggða fríður sómi, 
dróttir er sjaldan einstakt litið fá? — 

Vjer hælum ei, en satt ef skulum segja — 
því sannleikinn er stundum eins og hól — 
þá hefði hann frá oss aldrei átt að deyja, 
því öllu þessu skrýddi hann guðdóms sól. 


þú maður, sem að lest í þessum ljóðum, 

er leiddust fram af sorg við dauða hans — 
ef anntu hlutum ágætum og góðum, 

ef anntu nokkuð gæfu föðurlands; 

ef anntu sæmd og ættarhringnum fríða, 

ef anntu heill og sæld um jarðar rann: 

þá óskaðu þjer af alhug þeirra tíða, 

að allir gætu lifað eins og hann. 


12 


Kvöld. 


O qui perpetuá mundum ratione gubernas 
Terrarum caelique sator, qni tempus ab aevo 
re iubes, stabilisque manens das cuncta moveri 


Buehananus. 


Í hafið sólin hnígur 
um himinstjarna göng, 
og niður Í strauminn stígur 
við stilltan bylgjusöng. 


Nú hnígur niður húmið 
og hvérfur land og ey, 
og sezt á svefna-rúmið 
með slegnu hári mey. 


Og bóndi í bænum lága, 
að blunda tekur nu, 
og sjóli í salnum háa 
vill svefna kanna bú. 


Og blómin blíð á vengi 
nú beygja höfuð sín, 
nú vakir eptir engi, 
er ekki sólin skín. 


13 





Á draumablæjum bláum 
hin blíða sefur mær, 
í ástargeisla gljáum, 
sem gafmnað henni fær. 


Og allir svona sofa, 

við svefnsins mjúkan arm; 
í höll, sem hreysi-kofa, 

á hvíldin stað í barm. 


En tvo jeg veit, sem vaka, 
og væran blund ei fá; — 
mun bölið báðum þjaka, 
og bægja svefni frá? 


Og sorgin annan eltir, 

og unaðs hrekur draum, 
á hvílu hann sjer veltir 

í harma þungum straum. 


En hinn ert þú, sem heldur 
um himingeiminn vörð, 
og lífi voru veldur, 
á víðri manna jörð. 


14 


þú opið augað hefur, 
og aldrei lokar því, 

og aldrei svefni sefur, 
þú sjóli heimi í. 


Og hljómi? í harma straumi, 

og hljóði, er jörðu deyr, 
og geisla í dimmum draumi, 
og dauðaþyt í reyr; 


Og hverri hrönn, sem stígur, 
og hverrar stjörnu ljós', 

og hverri sól, sem hnígur, 
og hverri engjarós; 


þú vakir öllu yfir, 

og öllu vernd mátt liá; 
því allt hjer í þjer lifir, 

og í þjer hrærast má. 


i5 


|  Stúlkuvisa. 


Delightful praise! like summer rose, 
That brighter in the dewdrop glows 
The bashful maidens cheek appeared — 


Falter Scott. 





Ástin og yndið mitt bezta, 
og elskan mín góða! 
söng vil jeg fremstri þjer færa 
af fríðustum meyjum; 
mörg hefur meyjan í heimi, 
munnfríð og handhvít, 
blossað með blikandi ljóma, 
, en bezt ertu allra. 


Varla jeg voga að segja 
veglega hljóminn 

nafnsins, sem öllum er ofar 
inndælum meyjum; 

það hafa gyðjurnar gefið 

í á gróanda vori, 
og glaðar látið þær glymja 

á gullnum strengjum. 


16 


Hvert sinn, er hugsa jeg um það, 
hjarta mitt skelfur: 
allt eins og blómknappar bifast 
í blænum á morgni, 
eða sem geislarnir gullnu 
frá glóandi sólu 
glaðir bærast á báru 
bylgjandi strauma. 


Þegjandi læt jeg í ljóðum 
ljóma þitt heiti; 

mynd þín í döfsælum draumi 
dýrðlega leynist; 

optar jeg hugsaði um það 
en ögn er á sandi; 

gef mjer nú koss fyrir kvæðið, 
kossblíða meyja! 


A. 





17 


Minning. 


— Fuit aut tibi guidguam 
Dulce meum — 
Virg. 


Álit eins og sól um bláan boga 
blikandi dreifir geisla lá, 

eða sem stjörnur ljósar loga, 
lítandi niðr á djúpan sjá, 

eða sem mána mildast ljós 
mænir um nótt á fölva rós: 


Eins finnst mjer tindra augað brúna, 
unað vekjandi á lífsins gröf; 

allt eins og fjallið fönnum búna, 
fríðlega ljómar brjósta döf, 

og ástarhljómur er þar mær, 

undir því meyjarhjarta slær. 


Og ef að blæju dökkri dauði 

dapur mig vefur fyr en þig, 

þá er það betra öllum auði 

og eptirmælum um látinn mig: 
2 


18 


ef að þú ljetir ljóma tár 
á leiðið, þar minn hvílir nár. 


En ef hann mínum sviptir sjónum 
sætasta mynd, sem hjer og leit, 
og tekur þig af foldar frónum, 
fríðasta mey, svo ástarheit: 

þá skal jeg láta glymja grát 

á gullhörpustrenginn við þitt lát. 


19 


Sálmur. 


— — — cum dispositi quaesissem foedera mundi, 
Praescriptosque maris fines,, annique mealus, 
et lucis noctisque vices: tunc omnia rebar 
consilio firmala dei, qui lege moveri, 
qui variam Phoeben alieno insseril igne 
compleri, solemque suo porrexerit undis 
lLitora, tellurem medio liberaverit axe. 

Claudian. 


Spegill veraldar herrans hár, 

himin og sjórinn blái, 

og grund, sem lætur gleðitár 

glitra á blómgu strái: 
"minntu oss æ á ljósa leið 
lofðungsins heims, og dýrðar skeið, 
en þótt það enginn sjái! 


Lítið á stjarna háan hring 

heiðum á skýja feldi, — 

sólkerfa? og hnatta sameining, 

setta með geisla-eldi : 
almættis sjest þar ógna-dýrð; 
endalaus er hún bæði og skýrð 
eilífðar víðu veldi. 


20 


Þegar hin glæsta og gullna sól 
glóir á boga háum, 
frjófgandi gjörvallt foldar ból, 
fögur í ljóma gljáum: 
þá sjerðu drottins dýrðar-náð, 
sem dreifist yfir haf sem láð, 
öflugum eins og smáum. 


Hugsirðu um vetur, vor og haust, 

og varman sumars gróða, 

allt sem að breytist endalaust 

með ís og blómann rjóða: 
fjórskipta sjerðu lífsins leið; 
lánast hún fáum björt og heið; 
svo vildi guð hins góða. 


Lítirðu skæra leiptra glóð 

ljóma á dimmum geimi, 

um leið og þýtur þrumuhljóð 

þungum með raddar-eymi: 
hugsaðu þá um blossans bál, 
sem beygði fyr og skelfdi Sál, 
og guðlausan hvern í heimi. 


21 





Og þegar marar bylgjan blá, 

búin með silfurfaldi, 

hefst upp og sígur hafi á, 

himinsins undir tjaldi: 
mundirðu þá ei hugsa um heim, 
hýran, en veilan hverjum þeim, 
hann fyrir vin sem valdi? 


Lítirðu sól að legi blám 

líða í öldu-glaumi, 

og hverfa nið'r af götum gljám 

geislandi fram að straumi: 
þá sjerðu drottins þægan þjón, 
þreyttan við heimsins lán og tjón, 
svífa að sælu draumi. 





Ástarkvæði. 


Das sind die alten Klánge, 
Helden und Klaggesinge 
Aus ferner Riesenzeit. 


Fr. v. Schlegel. 


Hei sjertu, algleymis ást, sem átt þjer bústað í draumi! 

þú, sem að blæjuna blá breiðir um daganna veg! 

Þú, sem að blundar á beð í brunandi strengjanna hljómi! 

hissa svo guðirnir gá glæstum af himnanna reit! 

Gengna gráta þeir tíð, þegar gullhærð Kýpris á beðnum 

áður við Aresar hlið ástar í drauminum lá! 

Aldregi aptur snýr sá aptan, er ofan af himni 

dýrðleg Díana hvarf, drenginn að kyssa í lund! 

En á dveljandi dögg á daganna eilífa blóma 

allt af speglar sig enn yndið af horfinni tíð. 

Amor veikastur var af voldugum himnanna goðum, 

en hans verk lifa enn, eilíf og stöðug á jörð. 

Eitrið úr örvunum fór í andann á sjerhverjum manni ; 

syninum faðirinn fjekk fenginn, og átti hann samt. 

Tíðar hverfandi hjól, með hækkandi og lækkandi 
straumi, 


23 





líður um loptbláan veg — líður, og fæðist, og deyr. 
Enn eru kælandi kvöld, og kossar og munnarnir rjóðu, 
enn eru augu og ljós undin í skjálfandi draum; 

Enn ér hin tælandi öld, og enn lifa svannarnir góðu, 
enn lifir yndisleg rós, æfinnar döggvuð í straum?. 
Enn lifir mittið á mey, sem marga svo langar að spenna. 
Farðu nú farsæll og vel, fallegi lesari minn! 


Lifið. 


Nostra brevis veloxque aetas, et plena laborum ! 
Martialis. 


Undarlegt sambland af sælu og kvölum 
og svefni og vöku, er lífið á jörð! 
ýmist er sólskin í döggvuðum dölum, 
dynjandi hríð, eða illviðri hörð. 


Undarlegt sambland af elsku og hatri, 
einfeldni? og kænsku, og löstum og dyggð 
er lífið, og bezt mun að synda í snatri 
um sauruga pollinn að ljósheima byggð. 


Hinn góði sig felur, en fanturinn ljómar 
í falslegri dýrð upp' á lýginnar sal; — 
það hjálpa ei gæzkunnar hugsanir tómar, 
ef hann þær ei fella í leirugan val! 


Hinn góði sig felur, en fanturinn lýgur, 
og friðskildi undir hann geymir sín brögð; 


25 





og optast nær vel hann úr smáninni smýgur, 
því sást ekki brautin, af djöflinum lögð. 


Og falli hinn góði, þá flennast út munnar, 
og fallbylur ámælis dynur á hann; 

en dyggðirnar fantanna drótt eru kunnar, 
sem dæmi þær ljóma á jörð fyrir mann. 


En svo hefur tilskipað sælunnar faðir, 

að sæluna veiti ei líkkistan ein; 

hann veitti oss annað, svo gætum vjer glaðir 
gengið um lífið, og þolað þess mein. 


Hann byrlaði veigar með blossandi ljóma, 
en blandaði samt þær með unað og kvöl; 
og fallega stillti hann strengjanna hljóma, 
þó stynji þeim undir hið dimmleita böl. 


Því kossa vjer drekkum af meyjanna munni, 
og munaðarsæt þykir elskunnar skál; 
vjer sorgunum gleymum að sælunnar brunni, 
er sitjum vjer heitir við kinnanna bál. 


Og orðin svo fagurt í eyrunum hljóma, 
er yndisleg mær beygir svanhvítan háls — 


26 





og fagurt er brjóstið í fannhvítum ljóma, 
og fríðlega þakið með dúkunum táls; —- 


Þangað til dýrðlegi draumurinn eyðist, 
og dísin að mönnunum glottir, og hlær. — 
Og fár mun sá vera, er lífið ei leiðist, 
og langar að gröfinni standi hann nær. 


21 


Laufaspá. 


Oh! the days are gone ..... ) 
When my dream of life... 
Was love ! 

Thomas Moore. 


Hjer hef jeg stundum legið lengi 
og liðið drauma vængjum á, 

og bjartleit lesið blóm af vengi, 
og blöðin tekið knöppum frá: 

til þess að vita það um þig, 
hvort þýðast, mær, þú vildir mig. 


Og hvert eitt lauf, sem hnje til moldar, 
hljómaði fögrum dauða-klið, 

því vegna þín það fjell til foldar, 

og fegurðarheiminn skildi við — 

en þó það eyðist, aptur þá 

inndælla rís það gröfum frá. 


Því hvað fær dáið, meyjan mæra! 
sem munarfegurð þína veit? 


28 





því ein má lífsins löginn færa 
lúinni önd í jarðar reit 

þinna rósvara skærust skál, 
skrýdd með brennandi kossa tál! 


Sem elding liðu stuttar stundir, 

er stjörnuljómi auga þíns 

ljek fyrir mjer svo inndælt undir 
úrsvölum bogum himna hrings; 
hvert augnablik sem eilífð er, 

þá ekki, mær, þú skemmtir mjer! 


29 


Til 
Jóns Sigurðssonar, 
alþingismanns. 
12. Aug. 1851. 
Sungið í skilnaðarveizlu þjóðfundarmanna. 


In natis patrum est virlus, fortesque creanlur 
Fortibus, et nullas aquilae genuere columbas. 


Horatius. 


Fyrr en oss skilur skapa-stund — 
skínandi þó í vonar ljóma — 
bíðandi nú í dvalar dróma —- 
hún, sem að elur okkarn fund: 
þá verðum til þín vjer að líta, 
vænstan sem elur landið hvíta; 
þú, sem að kallar saga sanns: 
sverðið og skjöldinn Ísalands! 


Áður en burt þjer förum frá, 
fríðra vjer skulum minnast daga; 
þegar oss veitti sælu Saga: 

oss þegar ljet hún alla sjá 


30 


þann, sem að hafði þjóðin kosið, 
þrældómnum sýna frelsis-brosið : 
hann, sem að kallar saga sanns: 
sverðið og skjöldinn Ísalands! 


Allir, sem feðra elska láð, 

allir, sem líta snjófga tindinn, 
þar sem að hreina himinlindin 
elur sig myrkt við mökkva gráð: 
þeir skulu allir þakkir færa 

þjer, sem að frelsisljómann skæra 
vaktir, og kallar saga sanns: 
sverðið og skjöldinn Ísalands! 


31 


Gullörn og Bláfugl. 
Vois, ce spectacle est bean! 


Victor Hugo. 


(Gekk eg út! í skógi, en komið var kvöld, 
og koldimman ljek sjer við geislandi tjöld; 
því sólin var að hníga í hafbláan reit, 

og hljóðlega nóttin á jörðuna leit. 


Sólin var að hníga, og hneig ekki þó, 
og hverfandi geisli þá fæddist og dó; 
og ljósið var að deyja, en dauðinn kom þó ei, 


og dýrðlegur var roðinn, eins og kinnar á mey. 


Og ljósið var að deyja, og dýrðlega brá 
draumageisla' á laufin með glitrandi lá; — 
leit jeg upp á greinar, sem blöktuðu í blæ 
bornum yfir heiðbláan, heiðbláan sæ. 


Leit jeg upp á greinar, og leit þar skrítna þjóð: 


litfagra söngfugla, rauða sem blóð, 
gula, svarta, hvíta, og græna og blá; 
glóðu þeir í laufi, sem eðalsteinar smá. 


32 


Gula, svarta, hvíta — nei, enginn þeirra! er minn; 
ekki lízt mjer á þig, hópurinn þinn! 

fagurt gullu hljóðin í fuglanna sveim, 

fegri? en gígjustrengir í mannanna heim'. 


Fagurt gullu hljóðin, en fegurst söng þó sá 
fuglinn, sem jeg leit þar, með kambinum á; 
fagurt mundu litirnir ljóma í sól, 

og ljósahafið bylgjaði um himnanna ból. 


Fagurt mundu litirnir ljóma um hann; 

ljósbláir, sem alda í hyldjúpum rann'; 

dökkbláir, sem himininn um heiðskæra stund — 
hann sá jeg um kvöldið í þögulum lund. 


Dökkbláir, sem himininn, og dýrðlega skein 
dálitlum á fuglinum litarprýðin hrein; 

blár var hann að framan, en bakið dekkra þó, 
bustaði hann fjaðrirnar með nefinu, og hló. 


Blár var hann að framan, já, blár eins og Hel; 
og blár var hann á kviðnum, en það sá jeg ei vel; 
en það sá jeg, að fuglinn var kátur, og kvað, 

og kunni það allt utan að, sem hefði hann blað. 


jr ð 


33 





Og það sá jeg, að ekkert hann af vissi mjer, 
því óskaplega á kvistinum dintað' hann sjer; 
og upp undir hann margopt jeg glögglega gat 
gotið mínum augum, þar uppi sem hann sat. 


Jeg. sá, að það var kvennfugl, svo blíður og blár; . 
blíður eins og dúfa, og stilltur eins og már; 
og þó hann væri einlitur, alla vega þá 

á honum voru litir úr geislandi lá. 


Fagurlega hljómuðu fegurstu hljóð, 

fögur eins og söngvar á himnanna slóð; 
þetta gerði fuglinn, svo blíður og blár, 
beint var á honum nefið, og fóturinn smár. 


þetta gerði fuglinn, að hefja þenna hljóm, 
og himinblærinn þagði við söngfuglsins róm; 
kvakaði? hann í lundi, en kvöldsólin skein, 
kvakaði? hann um ástir, og meyju og svein. 


Kvakaði? hann í lundi, en hinir heyrðu á, 

og hissa sátu þegjandi fuglarnir smá; 

aldrei fyrri heyrði jeg svo yndislegan söng, 

eins og fuglinn blái kvað um skógarins göng. 
3 


34 


Svona var hann að dinta sjer í djöfulsins gríð, 
að dinta sjer með lætin og Ólætin fríð — 
veiztu hvað jeg sá þá? — hin svásasta sjón 
sveif á breiðum vængjum um geislanna frón. 


Örn var það, svo mikil og ákaflega stór, 
að allan skyggði? hún himininn, hvar sem hún: fór; 


sólin rann í æginn, en samt var svo bjart, 
að sólarljóssins þurfti ekki, slíkt var hennar skart. 


Sólin rann í æginn, og undarlega skein 
ein og sjerhver fjöður á örninni hrein; 
breiða þandi? hún vængi, sem bogar í sal 
bungast yfir gólfi, og himin yfir dal. 


Saman lagði? hún vængina', og settist á meið;. 
silfurblágyllt iða um fjaðrirnar reið; 

ljek sjer þar hin margbreytta litarskrúða fjöld, 
ljómandi sem bárur í geisla um kvöld. 


Rauð var hún á brjóstinu, sem rósin í dal; 
rósin merkir ástir Í hjartans dimma sal; 
ástin á sjer heimkynni? í brjóstinu blíð, 
brennandi sem eldur, en fögur og þýð. 


3ð 





Blá var hún um hálsinn, sem bylgjan á sæ; 
blá er líka gleðin, og ljómandi æ; 

iðuðu þar geislar, sem ljósfögur lá 
logastrauma hverfist um himininn blá. 


Hvítan hafði? -hún fjaðrahjálminn höfðinu á, 
hvítt er líka sakleysið alvaldi frá; 

veiztu', að það er hjálmurinn sterkari? en stál, 
en sterkastur á börnum, sem ekki hafa mál? 


Grænir voru vængirnir, grænir eins og lauf? 
græn er líka vonin, sem dimmuna rauf; 

á henni vjer fljúgum í upphimins sal, 
eymdir þó að vaki í sorganna dal. 


Yfir henni geislaði glóandi dýrð, 

glóandi sem morgunsól, í austrinu skírð — 

ekki er meiri blossadýrðin alvaldi nær, 

en þótt sankti Jóhannes það segi, að hún sje skær. 


Svona var nú örnin; hún settist á meið — 
sólarbjartur ljómi um jörðuna reið ; - 

fegurst var hún öllum af fuglum um heim, 
finna má ei jafningja sprakkanum þeim. 


a 36 a 
Dökku renndi? hún auga um dýrðlegan sal; 
dimmt var það og hvasst, eins og brandur á fal; 
eins og þýtur elding um uppheima veg, 
eins var hún snareyg, og há og tignarleg. 


Leit hún ofan á hópinn, sem horfði hana á; 
hissa voru fuglarnir þessa dýrð að sjá; — 


leit hún ofan á söngfuglinn, er sætlega kvað, 
og snerti hann með nefinu; fallegt var það! 


'Leit hún ofan á söngfuglinn, og sagði um leið: 
sæll vertu, bláfugl á laufguðum meið! 
dýrtarlega kveðurðu draumasönginn þinn, 

en „dintaðu þjer ekki svona, bláfuglinn minn ! 


Sjerðu ekki manninn þarna, meiðinum hjá ? 
maður er þar, bláfugl, og hlustar þig á; 
samt ertu að dinta þjer og gala í gríð, 
geturðu þó haldið, að lætin þau sje fríð? 


Hætti litli söngfuglinn að hljóma um ást —- 
hætti hann, og færast upp að örninni sást; 
"fór hann undir vængjanna verndandi skjól, 
og volduglega örnin þá bláfuglinn fól. 


37 





þá leiptraði?? í himninum ljósbogarák, 

þá leit jeg burtu flýja bæði höggorm og snák; 
ag allt það sem að ljótt var, það lagði á stað — 
að líta himinljómann ei vogaði það. 


þá glumdi og dundi í loptinu' um leið, 

og logablæjur glæstar sjer renndu á skeið — 
en bláfuglinn og örnin í birtunni fló 

á burtu hvor með öðrum, og hvorttveggi hló. 


38 


2 
Bogi Brynjúlvsson Benedictsen, 


Skoðaðu leiðið hið lága: 

þar lifa nú blómin, 

en á haustinu hvína 

þar hretin um stráin; 

barnið blundar þar undir 

sem brosti áður, 

og gladdi grátfagra móður 
“og góðan föður. 


Nú sefur brosandi Bogi 

á beðinum væra, — 

dreymir um lífið sitt liðna 

á landinu horfna. 

Heldurðu? hann minnist þess, móðir! 
og muni það gráta? — 

Sannlega segi? eg þjer, blíða, 

hann saknar þess ekki. 


39 





Áður svaf brosandi Bogi 

á beðinum væra 

dvalar í draumsætum öldum, 
og dreymdi um engla, 

og um landið hið ljósa, 

sem lögurinn girðir 

dökkum og bungandi bárum, 
og bláum straumi. 


Nú hefur brosandi Bogi 

á beðinum væra 

beðið, að lausnarinn ljúfi 
lófa sig snerti: 

Gvaknaðu, barnið mitt blíða, 
úr blundinum höfga, 

þú munt á ljósara láði 
leika þjer síðan". 


Vaknaði brosandi Bogi 

úr blundinum þunga, 

"og leið á ljósum vængjum 
um loptið bláa; 

frelsarinn faðmaði Boga 

í friðarins ljóma, 


40 


og flutti hann burt frá blundi 
til bjartari landa. 


Nú leikur brosandi Bogi 

á blómskrýddu engi, 

búinn með bjartari klæðum, 
en bar hann fyrri; 

sannlega hvyrfi þjer sorgin, 
ef sæirðu' hann, móðir! 

þar sem hann líður og leikur 
með ljómandi englum. 


nn 





ni 


41 


Kvæði, 
Fuimus Troes ' 
Virgilius. 


Hver situr uppi á háum hamra-tindi, 

og horfir fram á ölduþrunginn sjá, 

er hreifist fyrir svölum vestan-vindi, 

og veltir báru marar djúpi á, 

en hnjúka gyllir bjartur ljóma-lindi, 

sem leggur blárri sólarhvílu frá? — 

hver situr þar, og horfir grátnu auga 
um hauðrið mitt, sem ÁAtlants bárur lauga? 


Hver ertu, mynd! sem mæki þungan skekur, 
svo möndull skelfur himinrjáfurs við? 

hver ertu, mynd! sem myrkrið burtu hrekur, 
og mökkva blæju', og lýsir kletta við? 

hver ertu, mynd! sem hjörva niðinn vekur, 
og horfir eptir löngu dauðum sið? 

því hverfist ský um heljarfölva kinn, 

er horfir augað upp á jökulinn? 


R 


Fyrr svifu ernir fölvum yfir náum, 

sem flöktu í sárum, lagðir blóðgum dör; 
„og þytur dundi fyrir geirum gráum, 

cog glumdi" á skildi stáli slegin ör. — 
frelsið og dauðinn bjuggu' á björgum háum, 
„og banadísin skyggðum veifði hjör; 

„og glaðar bárur kysstu kaldan sand: 

„þá kusu hetjur bú um Ísaland." 


þá dundi bjarg af dimmu skjaldarhljóði, 
„og Aauðastunum hásum barka frá; 

„og röðull skein á öldu, blandna blóði, 
sem breiddi faðminn móti köldum ná; 
„og vindur barst með döprum dauða-óði, 
sem dimmri stunu kvað við engja-strá; 
„en eygló samt á rjóðar rósir skein, 

„og röðull ljek sem bylgja á akurrein." 


því frelsið lifði, fáðum stutt af málmi, 

„og fríðum skildi? og þungri orrastöng; 
„og sólin glóði glæstum yfir hjálmi, 

„0g gjörvallt landið kvað þá frelsis-söng; — 
þá hvein í ör af hörðum Gunnars álmi, 
aþó hetju-æfin yrði ekki löng — 


43 


þó dæi hann, þá frægð og frelsi lifir, 
„ung fimbulvetur hauginn dregur yfir." 


„Sá Jeg þig, fold! er frelsis-sólar ljómi 
æfáði með geislum háan jökultind! — 

cmú ertu beygð af hörðum dísar dómi, 
aðyýrðlega' og aldna frelsissælu mynd! 

slitin er brynja, brotin rönd og skjómi., 
brátt mun jeg tárast við þíns leiðis grind! 
„máttleysið aumt, sem máttinn úr þjer laug, 
meinar þjer og að eignast fornan haug!" 


Nyjárskveðja, 
A 
Frú Th. Stephensen „á Ytra Hólmi. 
(1853). 


Stjarnan á himni heiðum 
hlæjandi vekur ljós — 
glóir á geisla leiðum 
glitrandi himinrós. 


Kalt er, og fönn á foldu, 
fjötruð af ísum lá; 

falið er fræ í moldu, 
flugan því blundar hjá. 


Máninn um loga leiðir 

líður í svölum blæ, 

fölvann hann bjarma breiðir 
blikandi fram um sæ. 


45 





Blómanna litir ljósir 
ljóma ei fönnum á — 
drifhvítar demantsrósir 
dreifast um svellin blá. 


Óríons beltið breiða 
blikar við Esju tind — 
bylgjandi blæjur leiða 
bálið á himinlind. 


Einn vakir öllum yfir 
alvaldur ljósa her — 
eilífðar aflið lifir, 

allt þó að breyti sjer. 


Blíð þó að blómin deyji, 
bráðni þó svell og fönn, 
stormur þó sterkur beygi 
stráin og laufin grönn. 


Og þó að allt í heimi 
eilífðar fari um hríng — 
allt þó að guðs í geimi 
geymist af umbreyting: 


ás 46 ER 





Ætíð er samt hinn eini 
alvaldur, drottinn hár; 
dýrðlegt á dvalar steini 
deyr ekki himintár. 


Viljugur mun hann veita 
vegsemd og gæfu þjer, 
meðan að björtum breyta 
boganum jörðin fer. 


= 


Allt sem að grundin geymir: 
grösin og fögur blóm, 
straumurinn hver, sem streymir 
stilltum með bylgju hljóm: 


Veiti þjer værð og yndi, 
vegsemd og fagra tíð; 
leiki þjer æ í lyndi 
lukkan og gæfan blíð. 


# 


| 47 


Jólavisur. 


Náigast jól, 
náðar sól 
- himna brá 
hýrir þá! 
Friðarins konungur, fagur og hár, 
fæddist, og þerraði mannanna, tár, 
huggaði þjakaða þjóð. 


Himnum á 
hefur söng 
engla fjöld 
fríð í kvöld! 
Elskunnar faðir því alheimi gaf 
einn þann, er lækkaði vonzkunnar haf, 
gæddan með gæzkunnar vald. 


Foldu á 
fjöldinn nú 
minnist þín, 
þengill mær! 


ER 


Lýsi oss dæmið, er ljeðir oss þú! 
ljómi það ætíð um mannanna bú — 
kenni þeim kærleik og frið! 


Gengur þá 
gumna fjöld 
kirkju í, 
Krist að sjá? 
Ef þú í hjartanu ekki hann sjerð, 
ekkert þig stoðar þín guðræknisferð; 
ástin er andanum í. 


Gleymir þú, 
gumna fjöld! 
syni guðs, 
gengin heim? — 
Byrjar þú aptur hið eilífa stríð? -— 
Ekkert þá stoðar þig náðin sú blíð, 
| guð sem að gaf þjer um jól. 





49 


Til 
Friðriks konungs hins sjöunda, 


sungið í veizlu þjóðfundarmanna, 12. Ágúst 1851. 


Mörg mun alda 
á mari rísa, 

og vegu bláa 
víða kanna; 
mörg munu ský 
af skörum bjarga 
svífa, og segja 
sögur af himni. 


Hlæja mun hugur 

í horskum brjóstum, 
er. bláalda 

að björgum líður, 
sögu segjandi 
siklingi frægum, 
kvæði kveðandi 
fyrir konungi. 


30 





Og varir bærast 
að brosi ljósu, 

er svífur ský 

af skörum bjarga, 
þar felst að baki 
frelsis röðull, 
himin gyllandi 
geisla-stöfum. 


Kveðjum vjer þig, 
konungur vor! 

þó lángt vjer búum 
í legi norður; 

opt hefir hugur 

að þjer snúið, 

yfir hið dimma 
drafnar hvel.- 


Enginn skal segja, 
að ekki hafi 

eptir þjer munað 
Íslands niðjar; 
enginn skal segja, 
að ekki vjer 


ea 


öl 


lofum þig, 
nema ljúgi hann. 


En enginn segi, 
að ýtar nefni 
gylfa, og gleymi 
Garðarshólma; 

það mun bezt 

í brjóstum vorum, 
meðan sól lítur 

á Snælands tind. 


a. —— 


a 


Ayn, 


SR 





NOKKRAR GREINIR UM 
SKALDSKAP. 


Sapientia prima 


Stultitiá caruisse. 


A 


1. 


Ánar þjóðir hafa frá alda öðli leitazt við að stæla 
eptir, eða hafa upp fyrir sjer þær myndir og þá 
viðburði, er bárust að skilningarvitunum, annaðhvort 
úr náttúrunni, eða mannlífinu. Gjörist þetta á þann 
hátt, að það. sje með ágæti andans sett í viss hlut- 
föll, sem svo sem bæði hækki hlutina, og gjöri þá 


enn meiri og fegri en þeir finnast í raun og veru, 


þá heitir það list; sú grein andans, sem fram- 
kvæmir listasmíðið, heitir fegurðartilfinn- 
ing. það listasmíði, sem þannig er hreinsað og 
fegrað af fegurðartilfinningunni, er skáldskapur '. 


TI. 
það eru þrjár stefnur, sem andi mannsins tekur, 
þegar fegurðartilfinningin leiðist til að fullnægja 
sjálfri sjer; Hún framsetur þá hugsjónir andans með 
þrennu móti: 1. í myndum, 2. í hljóðum, 3. í orð- 


um. Augað er skoðunarmusteri myndanna, eyrað 


hljóðanna, en andinn orðanna. — Ekki mega menn 
samt skilja þetta svo, sem augað skoði og eyrað 


56 


heyri án andans. Andinn hlýtur að vera í öllu, og 
með í öllu; en því sagði jeg, að andinn væri skoð- 
unarmusteri orðanna, að afl orðanna liggur eigi 
eingöngu í hljóði, heldur sjer í lagi í hinu innra 
djúpi, sem líkaminn og skilningarvitin ekki ná til; 
þetta djúp er hin óskynjanlega sál mannsins. þessar 
hinar þrjár stefnur eru allar saman bundnar við 
andann að því leyti, sem hann tekur þátt í öllu 
áliti voru og dómum um allt það, er vjer sjáum og 
heyrum, og liggur til grundvallar fyrir allri tilveru 
vorri.  Vjer getum með öllum rjetti sagt, að öll 
þau listaverk, sem vjer sjáum eða heyrum, þau 
skynjum vjer ekki fremur með hinum líkamlegu 
skilningarvitum, en vjer sjáum þau og finnum til 
þeirra fyrir krapt anda vors. Hver sá, sem les 
kvæði, hlýtur að kannast við, að hann finnur til 
einhvers meira og dýpra, en orðanna eintómra. 


ll. 


Hin fyrsta stefna andans eru myðdirnar, þegar 
hugsununum er þannig komið fyrir, að augað má 
skynja þær. Menn verða vel að athuga, hvað mynd 
þýðir á þessum stað; það eru ekki aðrar eins myndir, 
og þær, sem náttúran leiðir fram, gæddar með lífi, 


öt 





og leiddar af lögum almættisins um hinn hverfula, 
en undir eins stöðuga veg breytinganna. það eru 
hugsjónir mannlegs anda — skuggar og ímyndir; 
tign þeirra og ágæti er ekki fólgið í innra lífi, 
heldur einungis og öldungis í þeirri mynd, sem 
þær hafa, svo að það má vel segja, að myndin (þ.e. 
hin listalega mynd) hafi ekki annað eðli, en hún sje 
myndarinnar mynd. þessi stefna greinist í tvo 
flokka: 1. í stefnu myndasmíðisins, og 2. í 
stefnu málverksins. 


IV. 


Myndasmiðurinn sýnir oss hlutina, eins og þeir 
bera fyrir augað í raun og veru, þ.e. áþreifanlega, 
og optast nær þannig, að það má sjá þá frá öllum 
hliðum. Það liggur í eðli þess konar mynda, að 
ljós og skuggi hljóta að falla á þær af sjálfu sjer, 
því að þær eru (ógagnsæir) líkamir. þess vegna 
þarf hann ekki liti; og enda þó tíðkað væri á sum- 
um tímum, að lita þess konar myndir, þá gjörðu 
Forngrikkir það þó aldrei, og ekki seinustu aldar 
meistarar *. þegar myndirnar eru þannig, að þær 
ekki mega skoðast nema frá einni hlið (framan að), 


öð 


þá er þeim eins og hleypt upp, og heita það lág- 
myndir (Basrelief) 3. 


V. 


þar sem myndasmiðurinn sýnir oss hlutina í 
fastri og líkamlegri mynd, þá sýnir málarinn oss 
sína hugsan í hálf-líkamlegri mynd. Ef jeg mætti 
svo að orði kveða, þá er list hans í því fólgin, að 
svíkja augað sem kænlegast. Mynd málarans 
sjest á alsljettum fleti; hann þarf þess vegna að 
miða niður skugga og ljósi, svo að myndirnar sýnist 
hafa bungu (Relief), eða vera líkamlegar; það gjörir 
hann með dökkvum og ljósum litum. Málarinn getur 
sýnt myndirnar annaðhvort þannig, að þær hafa þá 
liti, sem þeim eru eðlilegir, eða hann lætur þær 
„einungis vera dökkvar og ljósar; þá líkjast þær 
fremur myndasmíðum (marmara myndum) Í. 


vl. 


Jeg hef getið um tvennt, sem að er undirstaða 
þessara tveggja lista sem um er talað, og sem 
greinir þær að, þ.e. hið fasta (þjetta) líkamsefni, 
sem er Í myndum myndasmiðsins, og hið hálf-líkam- 
lega efni (litina), sem er í myndum málarans, — 


5ð 





það er hið fyrra, en hið seinna er afleiðing þess, 
og er skuggi og ljós (eða birta). Enn er eitt, sem 
greinir þessar listir, en það er það, að málarinn 
þarf ætíð að hafa sjer hugfasta fjarlægð hlutanna, 
og laga stærð og ljós-setningu myndanna eptir því, 
þannig, að. það, sem nærri á áð sýnast, sje málað 
stærra og skýrara en hitt, sem menn hugsa fjær 
sjer, sem á að vera minna og daufara; og munu 
allir vita það, að svo er eptir eðli allra hluta. En 
þessi kunnátta, um fjarlægð, er mjög vönd og 
flókin, en þó háð föstum og vissum lögum; er menn 
þekkja, en þótt oflangt yrði, að segja frá þeim hjer 5. 


4 

Myndir myndasmiðsins og málarans ákvarðast 
af þeim línum, sem eru takmörk líkamsstærðar þeirra. 
þessar línur standa í föstum hlutföllum sín á milli, 
og þessi hlutföll eru grundvöllur allrar listalegrar 
fegurðar. þetta er auðskilið; því mannsmynd, til 
að mynda, yrði ljót, ef allir hennar einstöku partar 
ekki samsvara hver öðrum — þessi samsvaran part- 
anna hvers til annars ér það, sem vjer köllum 
hlutfall. Vjer vitum, til dæmis, að menn ná með 


1: 


höndunum hjer um bil ofan á mitt læri; að lærið 


2 


er tvær spannir, að andlitið er hjer um bil spönn, 0.s. 
frv. — Optast nær mun ófríðleiki. manna koma af því, 
að hinir einstöku partar ekki standa í rjettu hlut- 
falli sín á milliS. þeir, sem hafa sjeð myndir post- 
ulanna eptir Thorvaldsen, munu sjá, hve fast þeir 
standa og rólega; það kemur ekki til af því, að 
marmarasteinninn sje svo þungur; heldur af því, 
að hinn ágæti meistari ljet öll hlutföll hinna ein- 
stöku parta líkamans hnitmiðast niður svo rjett og 
náttúrlega, að hin fasta og tignarlega hvíld og kyrrð 
tekur sig út í stöðu þeirra 7. 


VIII. 

Rjett er það, að skipta öllum myndaverkum, 
bæði höggnum og máluðum, í þrjá flokka: 1. í 
mannamyndir, 2. í dýra (og jurta) myndir, 3.'í 
landslagsmyndir. Manna-myndir og dýra- gjörir 
myndasmiðurinn, sjaldnar jurtamyndir (þó er t.a. 
m. blómsveigur í kring um skálina á skírnarfonti 
Thorvaldsens, meistaralegt smíði), og aldrei lands- 
lagsmyndir. þar á móti getur málarinn sýnt allar 
þessar myndir, því að svið hans er miklu víðara og 
öðru vísi. Eins og sjerhver mynd hefur hin vissu 
hlntföll sinna einstöku parta innbyrðis, eins er hún 


st 

líka háð öðrum lögum, sem ýmist koma frá hlutnum 
sjálfum, innan að, eða þá utan að, annarstaðar frá. 
Við mannamyndir og dýra eru það allar þær geðs- 
hræringar og hugsanir, sem ákvarða útlit þeirra og 
stöðu; þar á líkaminn að vera sem skærastur speg- 
ill andans; enn fremur er það tíminn, sem mynd- 
irnar hugsast að vera í, svo sem æska, elli, kraptur, 
neyð, löngun, sorg 0.s.frv.; stundir dags eða nætur, 
(ljóskast, rökkur, dimma); árstíðirnar; veðurfarið. 
Sama er að segja um jurtir, blóm og landslag, að 
útlit þeirra er komið undir árstíðum og veðnrátt, 
missiradeilingu og þeim stað, er þau eiga sjer á 
hnettinum 8, og er það auðvitað, að menn eiga að 
draga frá þeim alla þá eiginlegleika, sem eru dýrs- 
legs eðlis eða andlegs. 


IX. 

það er auðskilið, að eptir því sem áður er sagt, 
þá er grundvöllur allrar fegurðar — ekki fremur 
myndaverka en annara listaverka andans — að 
ekkert óviðkomandi blandist inn í hugsjónina, og 
þaðan í listaverkið; því að slíkt spillir og eyðir 
hinni nákvæmu og háleitu samstillingu og hlutfalla- 
setningu, sem er undirstaða og grundvöllur allrar 


62 
fegurðar; allt það, sem meistarinn prýðir og býr 
verk sitt með, á að eiga við, á að vera á rjettum 
stað. Bros táknar gleði; sorgin hefur líka sinn 
svip; til er líka hryggðarbros og feigðarbros; hat- 
ur, reiði, ást, gæzka, og allar tilfinningar sálarinnar 
eiga hjer undir, og meistarinn setur niður hlutföll 
líkamshlutanna og liti þeirra, eptir því, sem efni 
hans segir honum fyrir. Hinn ágætasti og trúasti 
leiðtogi allra listamanna er náttúran sjálf; en þeim 
er ætlað, að leggja anda í náttúruna, sem mjög 
sjaldan finnst í henni. Jeg er ekki að segja hjer 
með, að náttúran sje andalaus, eða ófögur; en 
fegurð hennar er með nokkuru öðru móti; hún er 
(helzt mannleg fegurð) nokkuð blönduð. Jeg vil til 
dæmis minnast á goðamyndir Forngrikkja; hversu 
þeir t.a.m. á Seifi sýndu mannlega mynd, sem 
svo var hrein af öllum ástríðum, svo róleg, kyrr 
og tignarleg, að hún var í sannleika guðdómleg 
mynd. Seinni aldar myndasmiðir fóru nær náttúr- 
unni. — það mundi ekki þykja fagurt, að sjá rósir, 
sem blómgvast á jökulbreiðu og standa upp úr 
snjónum, ef. nokkrum dytti í hug að mála slíkt; og 
svo er um hvað eina, sem Óeóðlilegt er og náttúran 
er á móti; eigi nokkuð út af því að bregða, þá 


sr 


verður það að gjörast með sjerlegri kunnáttu og 
smekk meistarans ?. 


X. 

Hin önnur stefna andans eru hljóðin, þegar 
eyrað er látið skynja hugsjónirnar. Eins og nátt- 
úrufræðin kennir oss, að ljós og skuggi og litar- 
deiling myndanna, sem augað sjer, sje allt komið 
undir skjálfta og titringi ljósgeislanna: eins kennir 
hún oss, að breytingar og stillingar radda og hljóða 
eru byggðar á skjálfta og titringi loptsins eða hljóð 
bylgjanna. þannig sjáum vjer, að þó að sá munur 
sje á myndum og hljóðum, að tvenns konar skiln- 
ingarvit þurfa til að skynja þau, þá eru þau þó í 
því lík, að hvorttveggi er komið undir titringi og 
skjálfta 10. Því harðari og skjótari, sem titringur 
loptsins er, því hærra eða mjórra verður hljóðið; 
því hægari sem hann er, því dimmra og dýpra 
verður það. Á þessari reglu byggist öll sönglist. 


XI. 
Fuglasöngur er enginn eiginlegur söngur, heldur 
einungis fyllingar og gleðiraust óræktaðrar náttúru. 
Rjettnefndur söngur er sú hljóðsetning, sem getur 


64 





lýst fyrir eyranu hugsjónum og tilfinningum mann- 
legrar sálar. Fegurð hans er undir því komin, að 
hljóðin standi í vissum og rjettum hlutföllum hvað 
við annað, fylgi rjett hvað á eptir öðru, og ef fleiri 
hljóð.eru, að þau sjeu þá rjett stillt saman. Allar 
hátignarlegar tilfinningar andans mega heyrast í 
hljóðum; ástin og frelsið, gleðin og sorgin eru þeim 
innilega samtengd. Söngurinn skiptist í margar 
tegundir eptir eðli sínu og innihaldi, t.a.m.: sálma- 
söngur (kirkju s.), danssöngur, hersöngur 0.s.frv.t1 


XI. 


Til þess að skoða rjett og hafa vit á fallegri 
mynd, og heyra og skilja rjettilega fagran söng, 
þarf andi mannsins að hafa sjerlegt vald og næm 
grip tilfinninganna, sem ekki er hægt að lýsa, og ekki 
hægt að veita öðrum, nema þeir sjálfir temji sjer 
það með menntun og meðfæddum náttúrugáfum. 
Sumir eru svo andlega daufir, að þeir hafa enga 
hugmynd um neina fegurð, hvernig sem hún kemur 
fram. það, að hafa vit á fegurð, köllum vjer smekk. 
Það er nokkur vandi, að geta skilið lag í kirkju 
fyrir þann, sem óvanur er orgelsöng, og kemur 
það til af því, að raddirnar eru svo margvíslega 


65 





stilltar saman; það má líkja svo saman, eins og að 
augað á bágara með að átta sig, þar sem mikið. er 
að sjá, eins á eyrað örðugt með að heyra grund- 
vallarhljóðin eða ganginn í margrödduðum söng, 
þegar það er óvant því. — Jeg ætlast nú til, að 
sjerhver skynsamur maður sjái, hvað líkt sje í 
þessum hinum tveimur stefnum andans, sem nú hef 
jeg nefnt, að hann sjái það, að aðalmismunurinn á 
milli þeirra liggur í hinu skynjanlega eðli, sem þær 
koma fram í, en eru. undir orpnar hinum sömu and- 
legu allsherjarlögum að öðru leyti. það leiðir af 
því, er jeg hefi sagt í I gr., að allir listamenn 
(myndasmiðir, málarar og söngmeistarar), sem fram- 
leiða sínar eigin hugsanir (O,reinal) í skynjanlegri 
mynd, þeir eru skáld, hver á sinn hátt!?, en þótt 
þetta nafn einkum og sjer í lagi sje veitt þeim 
mönnum, sem fara eptir hinni þriðju stefnu andans. 


XII. 
þessi stefna er það, sem vjer köllum eiginlega 
skáldskap. Jeg hefði strax getað byrjað rit þetta 
þannig, að sleppa að nefna listamennina, en jeg er 
nú búinn að sýna, hversu skyldir þeir sjálfir eru, 
og hversu Óaðgreinanlega iðn þeirra er sameinuð 
Ð 


66 





skáldskapnum, þar sem hún er partur hans, og því 
þótti mjer fara betur á, að fara nokkurum orðum 
um þá hluti, sem enginn má undan fella að skoða 
og hugleiða, sem vill vekja og leiða fegurðartilfinn- 
ingu sína. Þegar jeg nú fer að tala um hina þriðju 
stefnu, eða eiginlegan skáldskap, þá hlýt jeg að 
geta margra hluta, sem jeg hefði getað drepið á 
áður, ef jeg hefði viljað; því að það hljóta menn 
allt af að hafa hugfast, þegar menn íhuga hið dýrð- 
lega ríki fegurðarinnar, nefnilega þetta: fegurðin er 
margvísleg, en lög hennar eru lík, og hið sama 
kemur fram í margvíslegu eðli. Til að mynda: 
eitthvert merkilegt efni — það má mála það; það 
má gjöra út af því söng (án orða)!3, og það má 
yrkja um það kvæði; efnið er hið sama, en hið 
skynjanlega eðli, sem það kemur þannig fram í á 
þrennan hátt, er ólíkt. 


XIV. 


Það er auðskilið, að vjer leiðumst í þessu efni 
til þeirrar spurningar: hvað er fagurt? Eins auð- 
skilið er það, að engum muni detta í hug, að spyrja: 
hvaða hlutir sjeu fagrir, því slíku verður ekki svar- 
að, nema þannig, að það sjeu óteljandi margir hlutir. 


67 

Hið fagra fellur saman við hið góða. Vjer getum 
skipt öllum hlutum í tvo aðalflokka, nefnil. 1. í 
rjetta og góða, og 2. Í ranga og illa'*. Hvorttveggja 
þekkist af þeim áhrifum, sem það hefur á óspillta 
sál mannsins. það, sem er rjett og gott, það vekur 
ánægju og elsku; hið ranga og illa vekur hræðslu 
og viðbjóð. En það er nú líka til önnur skáldleg 
fegurð, það er hin óttalega, skelfilega fegurð. Hversu 
á að koma þessu fyrir? 

það leiðir af sjálfu sjer, að allt það, sem er 
um leið tignarlegt, rjett og gott, það er fagurt, og 
þess vegna skáldlegt; en þar af leiðir öldungis ekki, 
að allt það, er oss finnst að sje rangt og illt, 
sje ófagurt.  Vjer megum ekki ganga inn í musteri 
Apollóns í daglegum hugsunum. þar er ekki talað 
um órjettvísi, eða grimmd, eða neyð eða kvalir; 
allt þetta er þar jafn velkomið og rjettvísi, gæzka, 
sæla og nautn; en allt sem ljótt er og ófagurt, 
er þaðan útskúfað. 


XV. 
Fegurðin er þá það, að hlutirnir gjöra hin rjettu 
skáldlegu áhrif á anda mannsins. þetta er nú hin 
víðasta merking orðsins; því að þá skoðast það frá 


63 





almennu sjónarmiði. (Öðru máli er að gegna um 
sjerstaklega fegurð, þar sem smekkur hvers einstaks 
manns dæmir, og einum þykir það fagurt, sem 
öðrum þykir ekki til koma). Allt það sem fagurt 
er, það á sjer því rót í því, sem er gott (menn 
mega ekki blanda saman siðferðislega góðu við 
þessa merkingu). 

Jeg vil skýra nokkuð betur orð mín. 

það sem drottinn gjörði, er gott og rjett, og 
fagurt; guð hefur skapað heiminn eður náttúruna; 
þess vegna er hún fögur, því að grundvöllur hennar 
er hið rjetta og góða. Sama er að segja um mann- 
inn (eins og hann er óspilltur), guð gjörði hann 
eptir sinni mynd, og andi hans er fagur, og öll 
bygging hans. það er þá sjálfsagt, að náttúran, 
sem er orð drottins, er skáldleg; en er þá allt skáld- 
skapur, sem sagt er og ritað um náttúruna? Fáum 
mun detta í hug, að segja, að reikningar stjörnu- 
fræðinganna sjeu skáldskapur, eða rannsóknir jurta- 
fræðinganna; en engu að síður sýna þessir menn 
allt af nýjar og nýjar sannanir upp á drottins óum- 
ræðilegu dýrð. "Við nákvæmari hugsun sjáum vjer, 
að form" þessara rannsókna er ekki skáldlegt, 
heldur efni þeirra, því skáldskapurinn þolir ekki 


69 





sundurliðun hins vísindalega í þess einstöku parta*5, 
heldur á hann að sýna oss það í gegnum hálfgagn- 
sæja blæju, svo að vjer finnum til þess eða skynj- 
um það undir niðri. 


XVI. 


Jeg vil og fara fáeinum orðum um hina ótta- 
legu fegurð skáldskaparins. Hún er grundvölluð á 
eyðileggingu og dauða, og það má skipta henni í 
tvo flokka: 1. þar sem öfl náttúrunnar eru ráðandi; 
2. þar sem forlögin grípa inn í mannlífið með deyð- 
anda veldi. Áhrærandi öfl náttúrunnar, þá vil jeg 
taka til dæmis skrugguveður; af hverju óttumst 
vjer það? af því vel getur skeð, að eldingin verði 
oss að tjóni, og allt þetta hið ógurlega sjónarspil 
náttúrunnar eins og ofbýður anda vorum. Fegurð 
ljónsins, er hún ekki byggð á grimmd þess? Og 
óttalegur sjávargangur, á hann sjer aðra rót feg- 
urðar sinnar, en eyðilegginguna? — Líkt er að segja 
um vald forlaganna: þau bæði gjöra mennina að 
ólmum villuðýrum, og kúga þá undir kvalræði og 
eymdir. Oss þykir skemmtilegt að lesa hersögur 
— en eiga þær sjer aðra rót, en hinn Óskiljanlega 
krókstig mannkynsins gegnum eyðileggingu og dauða ? 


70 


2 


það er hinn skáldlegi fegurðarstaður í mörgum af 
sögum vorum. Saga Gísla Súrssonar er ekki fögur 
fyrir annað, en það, að sjá ágætasta atgjörvismann 
berjast við harðúðg og grimm forlög; sama er að 
segja um Grettir, Hörð, Kjartan. þetta er sjónar- 
miðið í sorgarleikum hinna ágætustu skálda á gull- 
öld Forngrikkja!6, og á seinni öldum. 


XVII. 


Jeg hefi nú þegar nefnt tvo hluti, sem eru 
efnisgrundvöllur skáldskaparins, en þeir eru nátt- 
úran, og andi mannsins. En það gildir ekki 
einu, hvernig farið er með þetta í skáldskapnum. 
Eins og djúpur brunnur með tæru vatni Í er um- 
girtur af blómvaxinni grund: eins er öll náttúran 
með dásemdum sínum stór umgjörð mannlegrar 
sálar "7. Aldrei kemur lýsing á náttúrunni fyrir í 
öðru hlutfalli hjá hinum beztu fornskáldum. það 
kemur til af þessu, sem á eptir kemur. Er ekki 
jörðin skeiðvöllur mannkynsins? og hvelfist ekki 
himininn með sínum ótölulega hnattaher uppi yfir 
sofandi þjóðum? —- Eins og myndir og hljóð nátt- 
úrunnar eru óteljandi, eins eru líka hugsanir og 
tilbreytingar mannlegs anda óumræðilega marghátt- 


" 


aðar. Hvað er saga mannkynsins? hún er ekki 
annað, en saga um þau verk sem mennirnir hafa 
gjört, og sem eiga sjer rætur í hugsun anda þeirra. 
Stjórnarbyltingarnar — eru þær annað, en umbrot 
andans, þegar hann er orðinn kúgaður og þjáður af 
oki og neyð? það er eins og þrumuveður, eða 
stormur, þegar loptið er að leitast við að komast 
aptur Í jafnvægi. 


KVI. 

Mannlífið stendur í óaðgreinanlegu sambandi 
við náttúruna, sem von er, þar sem hún er grund- 
völlur og stoð allrar líkamlegrar tilveru.  Mönn- 
unum er eins varið, eins og dýrunum og jJurtunum: 
eðli þeirra fer eptir því, hvar þeir eru á hnettinum. 
það yrði nú oflangt hjer, að fara út í þjóðafræði; 
en það vita allir, að allt líf manna fer eptir því 
hvar þeir búa; sumir lifa á sjávarafla, sumir á 
kvikfjenaði; og þaðan eru komnar — langt að eða 
skammt — allar hugsanir manna, sem eru undirrót 
mannkynssögunnar, og allir viðburðir, sem grípa 
inn í hið almenna fjelagslíf manna. Eins og nátt- 
úrufræðingurinn þarf að gæta að, hvar sjer hvað 
eigi heima í ríki náttúrunnar, og hversu á því 


72 





standi; eins þarf líka skáldið að hafa sig allan við, 
að sjá, hverjar sjeu orsakir til verka mannsins, 
því að þau eru grundvölluð á hugsun andans. þess 
vegna þarf hann bæði að þekkja mannlega sál, og 
umgjörð hennar, sem er náttúran; og því verður 
skáldskapur í víðasta skilningi sama sem heim- 


2 


speki!8, því að allir hlutir eru í sambandi hvor 


við annan, en þótt vjer sjáum minnst af því. Hjer“ 


er samt ekki meint það, að skáldið þurfi eða eigi 
að fara inn að innsta djúpi orsakanna; heldur á 
lýsing hans að vera þannig, að orsakirnar taki sig 
út í þeim, eins og í gegnum hálfgagnsæja blæju 
(sb. endir KV. greinar). 


XIX. 


Eins og náttúran og andinn er efnisgrund- 
völlur skáldskaparins, eins er hún og hann líka það 
tvenns konar eðli, sem allt hið veranda kemur fram 
í á tvennan hátt: líkamlegan og andlegan (ólíkam- 
legan). Jeg hefi sagt, að andinn gæti ekki verið 
án náttúrunnar, með því hún er umgjörð hans; og 
víst er um það, að svo er í þessum heimi. En 
náttúran getur ekki verið án andans heldur. Vjer 
eigum að hugsa um hlutina eins og þeir eru í sinni 


73 


ágætustu mynd. þetta lýtur að hinu eptirkomanda. 
Guðs andi leið yfir vötnin, og gæddi margar veru 
lífi; en ekki komst náttúran á sitt æðsta stig fyrr, 
en maðurinn kom fram. Átta langar, ómælanlega 
langar aldir komu yfir jörðuna, og allan þann tíma 
var eingin vera til á hnettinum, sem gæti vegsamað 
skapara sinn vísvitandi '?. þá bljes guð anda í 
mannsins nasir — hann bljes sínum anda í þá 
veru, sem hann hafði gjört eptir sinni eigin 
mynd; hann gaf mönnunum nokkuð af sjálfs sín 
tilveru, með því að veita þeim sjálfsskoðun og hugs- 
unarafl sálarinnar; og slíkt ágæti hlotnaðist engri 
annari veru á jörðunni. Maðurinn er ímynd guðs, 
því guð vildi, að hann yrði sýnilegur á jörðunni 
og að dýrð sín sæist og vegsamaðist. Maðurinn 
einn vegsamar guð vísvitandi og veit af honum — 
þegar hann var kominn fram, þá var komið það 
stig, sem vantaði til þess, að hlutirnir væru komnir 
í sína: Ágætustu mynd; þannig sagði jeg, að vjer 
ættum að hugsa um hlutina. Jeg get skýrt þetta 
nokkuð betur. 


XX. 
Það hljóta allir að skilja, að enginn hlutur 


74. 





verður skoðaður, nema einhver sje til, sem skoði 
hann; og ekki skilinn, nema einhver sje, sem skilji 
hann, og ekki verður honum hrósað, nema einhver 
sje, sem hrósi honum, og ekki verður hann not- 
aður, nema einhver sje, sem noti hann. Óbyggður 
staður, sem verið er að lýsa, og sagt er að enginn 
hafi sjeð, eða enginn þekkt: hann hefur enga þýð- 
ingu, fyrr en einhver sjer hann — þegar skáldið er 
að lýsa slíkum stað, þá er eins og vjer (lesendurnir) 
stöndum í skugga, og horfum leynilega á það, sem 
sagt er frá?0. Allir vita, hversu fagurt það er, 
að sjá bæ, er stendur hjá fossi í grösugri fjallshlíð, 
og hversu mikil fegurð kemur þannig fram af þeirri 
mótsetningu, sem er á milli andans og náttúrunnar. 
Þannig hef jeg sýnt að náttúran getur ekki verið 
án andans. 


XKXI. 


En þetta er ekki hið einasta samband, sem 
náttúran og andinn eru í hvort við annað. það 
eru margar líkingar og mörg hlutföll hin sömu í 
báðum þessum tegundum aleðlisins. þau spegla sig 
hvort í öðru, það er: tilveran speglar sig Í sjálfri 
sjer. Vjer getum engan hlut sjeð, og engan hlut 


79 





þekkt, nema með því, að líkja honum við annan 
hlut. „Vjer tökum öll dæmi og allar líkingar úr 
ríki tilverunnar", hef eg sagt á öðrum stað; því 
að því er að tjalda, sem til er; enginn getur talað 
um það, sem hann alls ekki veit af, eða ekki getur. 
hugsað sjer. Vjer líkjum fjöri andans við eld; ást- 
inni við yl og varma; æskunni við vor; og ellinni 
við vetur; eilífðinni við hring; vorinu við æsku, 
allt á víxl, eptir því sem við þykir eiga?1; því að 
oss finnast hlutföll beggja ríkjanna lík, og einungis 
mismunandi að forminu til. 


XXII. 

Það má ráða af XII. og KM. grein, að skáld- 
skapurinn innibindur í sjer allar stefnur fegurðar- 
tilinningarinnar. Skáldið hlýtur að hafa opin eyru 
og augu fyrir þeim myndum og hljóðum, sem fyrir 
hann bera í lífinu. Hann lýsir með orðum því, er 
gjörir áhrif á fegurðartilfinningu hans; en þessi orð 
eiga að vera myndir og hljóð, því að myndir og 
hljóð andans eiga að taka sig út í skáldskapnum -—— 
eða með öðrum orðum: skáldskapurinn á að geta 
lýst öllum tilfinningum andans og höfuðeðli náttúr- 
unnar, í hvaða formi sem það kemur fram; því að 


76 


hann er spegill alls þess, er birtist anda mannsins; 
en menn hljóta að varast, að setja móðu á þenna 
spegil, því að myndir hans eiga að vera hreinar 
og sannar. Enginn sá getur verið skáld, sem vantar 
menntun og reynslu; menntunarleysi fylgir smekk- 
leysi, og reynsluleysi fylgir þekkingarleysi ??. 


XXII. 


Á vorum dögum er skáldanafnið haft um sjer-. 
hvern þann, er getur gjört vísu í hendingum, og 
skáldum er hugsunarlaust slengt saman við hina 
svonefndu rímara. það er hægt að sjá af öllu 
hinu undangengna, og einkum af orðum mínum í 
XVIII. grein, hvað jeg vil heimta af rjettnefndu 
skáldi; þau voru þessi: hann þarf bæði að þekkja 
mannlega sál og umgjörð hennar, sem er náttúran 
í — það er að skilja: “að hann sje kunnugur öllum 
| þeim greinum mannlegrar þekkingar, er taka inn í 
lífið og verkahring andans; að hann hafi þá gáfu, 
að sjá eður geta sjer til þess sambands, er hlutirnir 
og viðburðirnir standa í hver við annann; og að 
hann geti lýst öllu því, er hann velur sjer til yrkis- 
efnis, í fagurri mynd og með rjettu orðavali. Í þess- 
um þremur kröfum er fólgin öll sú menntun, þekking, 


"í 





lærdómur, smekkur og meðfædd gáfa, sem útheimt- 
ist til þess að vera skáld. 


XXIV. 


Jeg get þess vegna ekki álitið skáldin annað, 
en þá menn, sem hafa margbreyttar gáfur — 
sjer í lagi sameiningar- (combinalions) gáfu — og 
margvíslega þekkingu til samans. því jafnari og 
samstilltari sem smekkur og lærdómur mannsins 
eru við gáfur hans (það er: hinn upprunalega and- 
lega fullkomlegleika hans, eins og hann er í sjálfu 
sjer), því ágætara skáld er hann, einmitt af þess- 
ari orsök, að skáld er, eptir mínum skilningi, ekki 
annað, en ágætur gáfumaður, sem sameinar í anda 
sínum hinar fjölbreyttustu stefnur (andans og) þekk- 
ingarinnar, og þar af leiðandi rjetta og háleita skoðun 
á lífi mannanna og náttúrunnar, og sjerlega gáfu 
til þess, að gjöra öðrum skoðanir og hugsanir sínar 
ljósar í fagurlegum búningi?5. Vjer vitum af mörg- 
um mönnum, sem vjer köllum gáfumenn, en sem 
þó annaðhvort alls ekki eru skáld; eða, ef þeir eru 
skáld, þá geta þeir ekki sýnt hugsanir sínar nema 
í vissri mynd?9. þetta kemur til af því, að hinar 
margbreyttu stefnur gáfnanna eru ekki jafnar, og 


(ís) 





ein er annari ríkari; vera má og, að þeir hafi 
meiri þekkingu á einum hlut, en öðrum; og er svo 
um þetta hvorttveggja hjá allflestum mönnum. 


XXV. 

Ekki verður því neitað, að það eðli andans, að 
geta leitt í ljós hugsanir sínar í hendingum eða rími 
{svo nefndum bundnum stíl), er sjerstök gáfa, sem 
helzt mun vera í því fólgin, að andinn hneigist að 
tign og fegurð sönglistarinnar. það er sjerlegur 
eiginlegleiki sálarinnar, og er ekki gott að gjöra 
grein fyrir honum. það sýnist svo í fyrstu, sem 
þessi gáfa sje byggð á góðu eyra, sem menn kalla, 
eður því, að heyra rjett, og hafa tilfinningu um 
rjetta og ranga tóna; en það virðist samt svo af 
reynslunni, að hægt sje, að hugsa sjer lagið; jeg 
vil einungis minna menn á hinn fræga Beethoven, 
sem bjó til öll sín fegurstu lög, er allur þorri 
menntaðra manna undrast enn, eptir að hann var 
með öllu heyrnarlaus orðinn. En þó hljóta menn 
að gæta þess, að hann hafði heyrt áður; það er jafn 
ótrúlegt, að sá, er aldrei hefur heyrt, geti búið til 
lag, því hann hefur eigi hugmynd um neinn hljóm, 
og að sá, sem aldrei hefur sjeð, geti lýst nokkrum 


79 


sjáanlegum hlut, því hann hefur eigi hugmynd um 
neitt ljós. 


XKVI1. 


Auðvitað er samt, að sje sönggáfa sameinuð 
hinum öðrum eiginlegleikum, er mynda skáldskapar- 
gáfuna, þá hlýtur líka sú mynd, er skáldið framsetur 
hugsanir sínar í, að verða því fegurri og rjettari, 
sem sönggá!a hans er meiri; því að þá sameinar 
hann á fullkominn hátt tvær stefnur fegurðartilfinn- 
ingarinnar (sönglist og eiginlegan skáldskap), er í 
rauninni eru Óaðgreinanlegar; og hvað eina fellur 
saman við hitt annað?7. þetta er nú hið æðsta 
stig, þegar skáldið er söngmeistari um leið. En 
það er harla sjaldgæft; enda er eigi alllítið varið í 
það, þó minna sje, að skáldið geti valið þau lög, 
sem við eiga, og eru þess mörg dæmi, að þegar 
svo er ekki, þá spillist fegurð skáldskaparins. 


XKVIL 


það eru sumir menn, sem geta rímað orðin á 
ótrúlegan hátt, og sumir undarlega fljótt, jafn vel 
jafn hratt og þeir tala. þetta er nú byggt á því, 
að ein stefna eður gáfa andans er hinum ríkari ss 


80 





hjá flestum slíkum rímurum; og fer fjarri því, að 
hún sje skáldskapargáfa, þegar hitt vantar. Fyrir 
þessum talandi skáldum vakir einhver óljós hug- 
mynd eða grunur um söng. Hversu margar vísur 
heyrum vjer ekki — lausavísur, sem kastað hefur 
verið af munni fram, og sem mörgum þykir góður 
skáldskapur; en sjaldan er í þeim nokkur skáldleg 
hugsun. Ekki mega menn samt misskilja orð mín 
svo, sem jeg sje að lasta gáfu þessara manna; 
miklu fremur lofa eg hana; því þeir eiga það, sem 
örðugast er að ná, en það er lipurleikinn til ríms 
og hendinga; skeytingarleysi hindrar þá opt frá því 
að verða skáld; því að þeir hirða eigi um að mennt- 
ast og laga smekk sinn, svo að það er mjög sjáld- 
gæft, að gagn eða varanleg skemmtun sje að þeim. 
Ekki mega menn samt álíta þetta fyrir óbrigðula 
reglu, því engin regla er undantekningarlaus. Hinir 
svo kölluðu „tmprovisatori" á Vallandi, sem víðfrægir 
eru um heim, fyrir þá sök, að þeir geta mælt hend- 
ingar og ljóðmæli af munni fram, eru, með tilliti 
til smekks og menntunar, harla ólíkir rímurum 
vorum, þó þeir sjeu líka talandi skáld. Hjá impro- 
visatorunum falla lögin, orðavalið, framburður, 


st 





áherzla og líkamsburður svo fagurlega saman, að allt 
þetta myndar eitt listilegt skáldkaparsmíði 28. 


XXVII. 


það hlýtur að liggja í augum uppi, að ómögu- 
legt muni vera, að gefa vissar reglur fyrir því, 
hversu yrkja skuli, eða kenna mönnum að verða 
skáld. Sje sú tilfinning þeim ekki meðfædd, þá 
hjálpar ekki að reyna það; og ef að tilfinningin 
ekki hreinsast og fágast af skoðun, hugsun ög námi, 
til þess að viðburir og myndir andans og náttúr- 
unnar megi speglast í sálunni, og endurskína í 
rjettri og fagurri mynd: þá mun tilraunin ekki duga 
mikið. það er til einkis fyrir þann, sem alls ekki 
hefur skáldskapargáfu, að lesa rit Hóratsíusar og 
Aristótelesar, er þeir hafa samið um skáldskap: 
hann mun ekki verða skáld að heldur. Sumir mis- 
skilja líka sjálfa sig, og ímynda sjer, að þeir sjeu 
skáld, og eru að yrkja í gríð; sumir hafa máske 
vel vit á skáldskap, og eru þó ekki sjálfir skáld. 
Reglurnar eða það, sem athugandi er í skáldskapnum, * 
eru byggðar á hinu sama, sem í hinum öðrum listum. 
Að hafa ekki of mikinn íburð og orðaglamur; að 
vera ekki aptur of orðfár og þurr, að vera mátu- 


6 


82 





lega langorður eða stuttorður; að taka rjettar sam- 
líkingar og orð og einkunnaorð; að setja hvað á 
sinn stað og tíma; að vanda málið og rímið, og 
svo framvegis; þetta er, eins og allir vita, það, sem 
skáldið á að gæta, og innifelst þar í allt sjerstaklegt 
og smávegis, sem of langt yrði hjer upp að telja, 
og óþarfi að. nefna. 


XKIRX. 


Jeg vildi fara hjer fáeinum orðum um þá, er 
gjöra sjálfa sig að dómurum skáldskaparins. þegar 
Virgilíus var að yrkja Eneasar drápu, þá las hann 
; Enníus, sem er einn af eldri skáldum Rómverja; 

var Virgilíus þá einhverju sinni að spurður, hvað 
hann væri að lesa; en hann svaraði: aurum se col- 
ligere ex stercore Ennii, það er: að hann væri að 
safna gulli úr taði Enníusar (þ. e. að nota sjer það, 
sem gott væri í honum). það mætti segja hjer 
um bil hið gagstæða um ritdómendur vorrar aldar, 
nefnilega eos colligere stercus ex auro autorum, 
því að þeir lesa skáldskaparrit (og flest önnur rit 
líka) til þess, að tína úr þeim hið versta; en sú 
mykja er ekki góð til áburðar, því af henni sprettur 
„illgresi eitt. — Enginn rjettsýnn „gáfumaður setur 


83 


sig út til að rífa niður og spilla fyrir öðrum, og 
gjörir það aldrei, nema þegar brýn nauðsyn er til; 
þessa þurfa heldur ekki nema andlegir aumingjar, 
sem vegna þess, að þeir eigi eru færir um að gjöra í 
neitt sjálfir, leggjast á aðra til þess að geta komið 
fram opinberlega líka. “Vjer eplin með, sögðu 
hrossataðskögglarnir“.?9 


XXKX. 

Jeg vil og drepa á tvo hluti enn; en það er 
málið, og það sjónarmið, sem skáldið er á. Fegurst 
er að yrkja á móðurmáli sínu, því raddir þess snerta 
hjartað, og minna oss á æskuna, meðan vjer vorum 
saklaus börn. Í sjerhverju máli liggur hulinn kraptur, 
sem ómögulegt er að lýsa, og ómögulegt er að finna 
til fulls og alls, nema í móðurmáli sínu. þó geta 
menn að nokkru leyti fundið það í þeim málum, sem 
menn skilja vel; en þess vegna álít jeg og, að bezt“ 
sje að lesa sjerhvert rit á frummálinu, ef kostur 
er á; þvi harla sjaldgæft er það, að útleggingar- 
nái frumsmíðinni svo, að allur andi hennar liggi 
þar í. Optast mun mega segja um þær, að þær 
sjeu eins og blóm, sem dregið er upp eptir lifandi 


blómi: myndin og litarprýðin sjest, en ilminn, sem 


84 


fylgir náttúrunnar smíði, og hið lifanda afl, sem er svo 
guðdómlegt, af því það er skorðað í framsókn tímans 
með fæðingu og dauða) vantar'(sb. Schelley: defence of 
poetry); eins vantar óptast nær í útleggingarnar hið lif- 
anda, hulda afl, er frumsmíðinni fylgir; ellegar þá er 
annað afl sett í staðinn, sem ekki er í frumsmíðinni. Öðru 
máli er að gegna um það, að setja siginn í anda ann- 
ara skálda (eður þjóða)30. Það, sem menn kalla 
þjóðlegt, það á bezt við þjóðina, sem á það; það 

er eðlilegt. En því ríkari, sem sú tilfinning er hjá 
manni, að hann (einstaklingurinn) standi í sambandi 
við allan heiminn — og þetta samband er vissulega 
til— því síður hirðir andi hans um, hverrar þjóðar 
hugsanir hann leiðir í ljós; einungis ef mynd þeirra 
er efninu samboðin. Skáldskapurinn á ekkert föður- 
land, nema ríki andans, og lög hans eru eilíft frelsi. 
Efnið þarf þess vegna alls ekki að vera þjóðlegt, 
heldur skáldlegt. Vjer sjáum þetta og á sumum 
kvæðum, sem svo eru ágæt, að þau ryðja sjer allt 
af og alstaðar til rúms — það er ekkert spurt að, 
á hvaða öld þau sjeu gerð, og ekki, hverrar þjóðar 
þau sjeu — einmitt af því þau eru skáldleg, og 
eru því hafin upp yfir hin endalegu takmörk rúms- 
ins og tímans. Þannig eru Hómers kvæði. En til 


8ð 


þess að komast á þetta sjónarmið, þarf mikla menntun 
og miklar gáfur. Menn mega ekki lasta neinn fyrir 
það, að hann tekur “óþjóðlegt" efni til skáldmæla 
sinna, því að það er rangt, og tjáir ekki að álíta 
sig svo afskekktan, að menn eigi að forðast aðra; 
á því læra menn ekkert, og standa í stað 31. 


XXKI. 

Enn hlýt jeg að drepa á einn hlut, sem mikið 
hefur verið tíðkaður á landi voru allt til skamms 
tíma. Hann snertir hina liðnu öld, og núverandi 
tíð; það er að skilja: fornmálið og vorrar tíðar mál. 
það eru sumir, sem ekki vilja yrkja á öðru máli, 
en fornmáli voru, og þykir ekki koma til vorrar 
aldar máls. Jeg neita því ekki, að fornmálið er 
fagurt, hljómmikið og tignarlegt; en aptur á hinn 
bóginn verður því ekki neitað, að vort mál er, eins 
og það er nú, liðugra og beygjanlegra, blíðara og 
þó eins hljómmikið og tignarlegt, þegar vel er með 
farið.  Rjett segir Esaias Tegnér??, er hann segir, 
að vilji menn leita að þeim skáldum, er lýsi afli 
og styrkleika tilfinninganna, ástríðanna og lastanna, 
þá líti menn aptur fyrir sig, og fornöldin muni 
hafa þau skáld að geyma. En vilji menn finna lýst 


86 


mannlegu hjarta, og skyggnast inn í innstu afkyma 
þess; vilji menn kanna leynistigu glæpanna, ástar- 
innar, hatursins; þá skuli menn snúa sjer til skálda 
vorrar aldar. þetta þrennt: tíminn, málið, og þeir 
menn, sem þá eru uppi, er allt óaðgreinanlega sam- 
einað hvað öðru. Andi tímans breytist; nýjar hug- 
myndir birtast; og nýjar hugmyndir þurfa nýtt mál, 
eða þá umbreytingu á málinu, sem þeim er hæfileg. 
Nú á dögum skilja og fáir fornmálið; og þar að 
auki er það víst, að það kemst ekki inn í þær hug- 
myndir, sem eru afspringur seinni alda. En það 
er listin, að nota sjer rjettilega fornmálið, og laga 
það, svo að það megi verða hæfilegur búningur 
hugmyndanna, með því að samlaga það rjettilega 
við nýja málið, og láta þannig þenna hinn ágæta 
og guðdómlega sjóð, er forfeður vorir hafa eptir 
sig látið, njóta rjettar síns. 


KXKI. 


Allur skáldskapur má skiptast í tvær stefnur; 
hin fyrri er sú, er menn lýsa öðru eða öðrum, 
(objectiv Poesi), og setja sig fyrir utan sjálfan sig, 
og inn í aðra; hin síðari er sú, er menn láta sinn 
eigin anda koma fram, og segja sjálfs sín tilfinn- 


at 


ingar (subjeetin Poesi). Hin fyrri stefnan deilist 
eptir skáldskaparforminu í tvo flokka, nefnilega 
leikrit og söguljóð. 

Leikritin heita “dramatiskur" skáldskapur (Dra- 
ma, á grísku ðoapæ af ðpzo, jeg gjöri, framkvæmi) 
fyrir þá sök, að þau segja ekki beinlínis frá; heldur 
sjá menn viðburðina í þeim, eins og þeir koma 
fyrir sjónir manna í lífinu; og heyra ræður þeirra 
manna, sem þar við eru riðnir. það form, sem 
þessi skáldskapartegund kemur fram í, eru viðræður 
(Dialog); en þær þurfa tvennt til stuðnings, nefnilega 
hæfilegan stað, og menn, er sýni mynd þeirra manna, 
er koma fyrir í leiknum, og segi fram þau orð, er 
þeir eiga að tala. þessi hæfilegi staður er sjón- 
arsvið eða leiksvið, (Scena), sem til er búið í þeim 
húsum, sem byggð eru til þess að sýna sjónarleik- 
inn í (Theater); hann á að sýna mönnum staðinn, 
eins og hann á við viðburðina. þá menn, sem leika, 
köllum vjer leikara (Acteurs), og á rödd þeirra, 
búningur og líkamaburður að vera samboðinn tím- 
anum og staðnum, sem viðburðirnir fara fram á, 
og eðli þeirra manna, er leikritið leiðir 'oss fyrir 
sjónir, og er þetta ekki all-lítill vandi, þar sem leik- 
arinn hlýtur að skilja skáldið til fulls og alls, og 


88 


samlaga sjálfan sig öldungis þeirri mannlegu veru, 
er skáldið leiðir í ljós.  Ræðurnar hljóta að vera 
samboðnar anda og eðli mannanna, og eðli (Ka- 
rakter) þeirra á að vera sjálfu sjer samkvæmt í 
allri heild leikritsins, og má ekki koma í mótsögn 
við sjálft sig. „ Leikritin skiptast eptir efninu í 
sorgarleiki og gleðileiki. — Sorgarleikirnir 
(Tragoedie) leiða mönnum fyrir sjónir harma og 
eymdir, ógæfu og sorg, og baráttu mikilla manna 
við forlögin; þeir enda optast með dauða. — Gleði- 
leikirnir (Comoedie) sýna annaðhvort það, sem fær 
mönnum verulegrar gleði (svo sem Cymbeline eptir 
Shakspeare), eða það, sem er hlægilegt og háðung- 
arlegt. — Eiginleg leikrit seinni skálda eru ætið í 
fimm þáttum, sem byggðir eru á framgangi og fram- 
sókn viðburðanna33. En þar fyrir utan eru og 
margar aðrar leikritategundir, sem ekki fylgja þess- 
ari reglu. Opera kalla menn það leikrit, sem er í 
ljóðum, og gengur með söng og hljóðfæraslætti. Ballet 
heitir það leikrit, sem er án orða, en gengur með 
dansleik og hljóðfæraslætti; er dansinn þar aðal- 
undirstaðan, því að: í honum á allur leikurinn að 
taka sig út; Pantomime er sá leikur, sem gengur 
þegjandi, með bendingum og líkamahreifingum. 


89 


Söguljóðin (Epos, e7mog, orð, því þau segja frá 
öllu) aðgreinast frá leikritunum á því, að þar sem 
leikritin sýna mönnum hlutina í verulegri mynd, 
með því að menn eru látnir sjá ímynd staðarins, 
sem viðburðurinn fer fram á, og leikararnir sýna 
og segja mönnum listasmíði skáldsins: þá segir sögu- 
skáldið frá öllu þessu sjálfur; hann lýsir sjálfur 
stöðunum, mönnunum og viðburðunum með fullum 
orðum, og því má segja, að skáldskapur hans sje 
orð (s7os), en leikritaskáldskapurinn bæði orð og 


verk (ðoap.a). Báðar þessar skáldskapartegundir 


eru líkar hvor annari, nema að forminu til. Menn 
hljóta að sýna það band, sem er á milli viðburð- 
anna, og það afl, sem rekur viðburðina áfram, til 
þess að endir og lok þeirra leiðist fram um síðir. 
Báðar þessar skáldskapartegundir verða að hafa hinn 
sama skarpleika, sameiningu, hita (Pathos, sb. Schil- 
ler:Ueberdas Pathetische, Bd. XI, s.396) aðdraganda 
viðburðanna og hinn höggvanda sambandsþunga, 
sem setur líf í gang skáldskaparins (þ.e. lutrigue). 
Söguljóðin geta bæði verið sorgleg (tragisk) og kátleg 
(comisk) eða mitt á milli, eða þá gleðileg. 

Hin seinni stefna skáldskaparins eða (szðyectiv 
Poesi), sem lýsir tilfinningum skáldsins sjálfs, inni- 


90 


bindur það, er menn kalla Lyrik (af vog, harpa, 
því Forngikkir sungu á hörpu með kvæðum sínum), 
og er ekki gott að finna íslenzkt orð yfir þá hug- 
mynd. Ekki er það ólíklegt, að þessi tegund sje elzt 
alls skáldskapar; að minnsta kosti er það víst, að 
hún er hin fyrsta sem fram kemur hjá öllum hag- 
orðum mönnum 4. 

Fyrir utan þessar greinir skáldskaparins, sem 
nú eru taldar, eru margar fleiri, sem koma fram, 
þegar efni og búningur sameinast til þess, að láta 
hverja tegundina renna í aðra. þær eru skyldar 
öllum aðalgreinum þeim, sem jeg hefi nefnt, og er 
merking þeirra mjög óviss og óstöðug 35. 

Ekki þarf allur skáldskapur að vera í ljóðum 
eða bundnum stíl. Leikrit eru að kalla aldrei í 
ljóðum; heldur eru þau annaðhvort í óbundinni ræðu, 
eða þá í órímuðum rímfallanda (Æhytkmus), og þá 
optast undir svo kölluðum jambis. Söguljóð geta 
raunar verið í óbundnum stíl (Æpos í Prosa), eins 
og í bundinni ræðu; jafnvel þó hið síðara þyki feg- 
urra, þar sem tign og meðferð efnisins betur sam- 
lagast við og vex við hinn fallanda þunga,- sem 
samfara er bundinni ræðu; en mikill vandi er það, 
að lesa rjett og finna áherzluna, og svo mikill, að 


a 


ágætiskvæði getur fundizt ljótt og leiðinlegt, þegar 
það er allt lesið vitlaust og með röngum eða engum 
fallanda; en sje það lesið rjett, þá heyrist það, eins. 
og það er í raun og veru; allt eins og prjedikun, 
sem illa er borin fram, hún gerir engin áhrif, enda 
þó ágæt kunni að vera. 

Til söguljóðanna má reikna þá stefnu skáld- 
skaparins, sem upp er komin, í sínum eiginlega 
búningi, á fyrri öld, og á sjer rætur í fornum frá- 
sögum (líkum og strengleikarnir eru)36. það eru 
hinir svo kölluðu rómanar, (Æomans, — frásögur). 
En þar sem tign og skáldlegur þungi er einkenni 
söguljóðanna, bæði eptir innihaldinu, (enda þó það 
sje kátlegt) og forminu, þá geta menn ekki sagt 
hið sama um rómanana; því þeir eru bæði ætíð í 
óbundinni ræðu; og þar að auki hafa þeir svo mikið 
svigrúm, að eðli þeirra alls ekki verður lýst í fám 
orðum, þar sem þeir í einu geta hafizt upp í hið 
æðsta hetjulega líf, og sigið niður í óþverralega af- 
kyma auðvirðilegs lifnaðar og eðlishátta, sem ekki 
koma fyrir nema á lægsta stigi mannlegrar tilveru. 


92 


ATHUGASEMDIR. 


1.12 gr. bls..50. 


Qu listaverk giðrum vjer eptir náttúrunni eða nokkrum hlatum 
í ríki tilverunnar, sbr. XXI. gr., bls. 75; en þar með, að 
menn “hækka? fyrirmynd sína í listaverkinu, sbr. IX. gr., 
bls. 62, þá fram koma þær sýnilegu  fegurðarhugsjónir, 
sem eru fyrir ofan smekk einstakra manna (Fdealer), en 
eru fagrar Í sjálfu sjer, hversu sem um er dæmt, sb. XV. 
gr., bls. 68. Þannig eru t. a. m. goðamyndir Forn- 
grikkja; en að jeg minni á eitt dæmi, sem nær oss liggur, 
þá vildi jeg taka til dæmis kvæðið, sem Jónas Hallgrímsson 
hefur stælt eptir Jóni Þorlákssyni: Tinda fjalla o. s.frv., það 
er fegrað kvæði úr öðru (idealiseruð mynd). — Aristó- 
teles (frá Stagira, f. 384 f.Kr., 322) segir líka í riti sínu 
um skáldskap (de poetica) c.1. v.2: ““Hetjukvæði, og sorgar- 
leika-kvæði. einnig 'gleðileikir og Bakkusarsöngvar, og að 
mestu leyti pípnasöngur og strengleikalist, allar (þessar listir) 
eru eptirmyndir (þ.e. gerðar eptir öðrum fyrirmyndum) yfir 
höfuð? (Æ0noria Ór), val H tj toxygðiag molnors, tre Óð #ongðia 
xal % Örðvgauforormixt, ral tó aölnrerja # aðslorq val mi 
Saprgrtehs, aðar tuygavovow -oðaat mtundeig to oupol0y). 


93 


21. 1V.2gt., bls. 57. 

Líklegt er, að myndasmíðið sje ekki fundið upp af 
neinnri einstakri þjóð, heldur sje það upp komið snemma 
hjá mörgum þjóðum. Þannig eru Sphínxlíkneskin á Egipta- 
landi, og Memnonsstytturnar, æfargamlar myndir. Í Suð- 
urameriku er heilt land, 12000 ferhyrndar mílur á stærð, 
sem er fullt af klettum með úthöggnum myndum. Ferða- 
maður þjóðverkur, Nikolas Hortsmann, fann þær fyrstur, 
1749; síban fann Róbert Schomburgk þær aptur (eitthvað 
1835). Í þessu landi búa nú svo villtir menn, að þeir hafa 
enga hugmynd um nokkra menntun, og hafa myndir þessar 
verið höggnar út fyrir löngu, en þó á ýmsum öldum (Hum- 
boldt, Ansichten der Natur, Bd. 1, p. 238—217). Þetta 
er fremur sagt hjer til þess að sýna, hversu þjóðirnar í 
sínum barnalega einfaldleik æsku sinnar (þjóðalífsins) reyna 
til að mynda það, sem þeim ber fyrir sjónir, og leiða fram 
myndir, sem geta leitt skarpvitra, athugandi menn seinni 





alda á þá leynistigu, sem saga mannkynsins fer um, eptir 
að þjóðirnar eru sjálfar burtu liðnar, án þess að láta sögur 
eða rit eptir sig liggja: heldur en til að nefna myndirnar 
í fegurðarlegu tilliti, því það má nærri geta, að þar sem 
menntunin ekki er á hærra stigi, þar getur ekki orðið talað 
um fegurð. Hin sanna fegurð mynda er upp komin á Grikk- 
landi. Það er talað um myndir í Hómers kviðum (1000 
árum f, Kr.). Seinna, 480—.336 f. Kr., komst myndasmíðið 
á hæsta stig í Grikklandi; þá voru uppi Phidias, sem gjörði 
hinn ólympiska Seif eptir 528—530 vv. í 1. b. Mias, þar 


94 





sem hann benti Þetis með augunum, til merkis um það, 
að loforð hans væri órjúfandi, en tindar Ólýmpí skulfa. Þá 
var uppi Praxiteles, sem bjó til mynd af Afrodite (Venusi) 
klæðlausri, og hafði engi vogað áður eður treyst sjer til; en 
myndin var svo mikið meistaraverk, að hún varð höfð í 
orðtaki, og menn streymdu jafnvel frá útlöndum til að sjá 
hana. Þá var uppi Myron, sem bjó til svo fallega kú, að 
seinni alda fornfræðingar (þár á meðal Goethe í Kunst und 
Alterthum) hafa ritað um þá mynd, og undruðust hana allir. 
þá var uppi Lysippus; hann einn mátti mynda Alexander 
mikla, og bjó til svo fagra mynd eptir hesti, að lifandi hestar 
hneggjuðu að myndinni. Nokkru seinna „var Skopas, sem 
gjörði mynd Níóbes; og Apollóníus frá Ródus, sem gjörði 
mynd Laócóons (Winkelmann, Geschichte der Kunst des 
Alterthums, 1, 170; II, 317—350; Virgilius, Aeneis, 1, 
199—221), og eru báðar þessar myndir mjög frægar, og 
til enn í Rómaborg. 


3. IV. gr. bls. 58. 


Lágmyndir eru t. a. m. á skírnarfonti Thorvaldsens í 
Reykjavíkurkirkju; það eru og lágmyndir, sem eru á mörg- 
um stofuofnum. Ekki eru myndir ætíð höggnar út úr steini, 
heldur eru þær opt steyptar úr málmi, og er það hið sama 
hvað myndina snertir, nema aðferðin er önnur. Mynd Seifs, 
er Phidias hjó til, var ekki öll úr steini, heldur úr málm- 
um, filsbeini, o. fl. 


95 


á. V. gr. bls. óg. 


Lágmyndir eru hjer um bil á takmörkunum milli mynda- 
smíðis og málverka. Að myndasmiðurinn ekki getur sýnt 
landslagsmyndir, kemar til af því, að verk hans eru holótt 
eða bunguð og ójöfn, og gefur að skilja, að ekki muni vera 
mögulegt, að láta skuggana taka sig þar eins nákvæmlega 
út, og gjört verður með litum á sljettum fleti. 


o. VI. gr. bls. 59. 


þessa list, um fjarlægðarreglurnar, kölluðu Grikkir og 
Rómverjar Scenographia; Vitruvius (de architeetura. Lib. 1. 
c. 2) segir, að það sje: frontis et laterum abscedentium 
adumbratio (skript — adumbratio — Contour)-— framhlutans og 
hliðanna, sem eru fjær == fjarlægjast, þ. e. eptir því sem. 
þær eru lengra á burtu), Sá hluti þessarar listar, sem 
liggur til grundvallar fyrir öllu málverki, er línufjarlægðin 
— Linieperspectiv; um deilingu ljóss og dimmu er Skygge- 
perspectiv (það gjörir bunguna—Rclief); um áhrif loptsins, 
litanna, apturkasts ljóssgeislanna eptir fjarlægðinni, o. s. fry., 
er Luftperspectiv ( Lysp Farvep.). Fyrst máluðu menn skugga- 
myndir (Skiagramm, Silhouette); síðan máluðu menn með 
einum lit (Plin. hist. nat. L. xxxni, C. 7, Og xxxv; C. 8), 
sem kallað var monochroma (einlit málverk), eins og sjá 
má á kerum (vaser) Etrúska og Forngrikkja. Menn þekkja 
mörg málverk, sem eru annaðhvort einlit eða fleirlit, en 
skuggalaus, sem eru gömul, en svo eru allar línur vel gjörðar, 
að á dýramyndum Egipzkum, æfargömlum, má þekkja sjer- 


96 


hverja tegund; fleiri myndir hafa menn og þessa kyns frá 
fleiri þjóðum, meðan menntun þeirra var í æsku (eða þeirra 
sem enn eru það; sjá hjer um: Historical and Statistical 
Information, respecting the history, conditions and prospeects 
of the indian tribes of the United States, by Henry School- 
eraft, Philadelphia, 1851, Part. 1; Indian Pictography, s. 
333—340; og þar í: Comparative views of the pictography 
of barbarous nations, 5. 42l seqg. Á 4. öld fyrir Kr. var 
málaralistin í mestum blóma á Grikklandi, þá voru frægastir 
málarar upi: Zecuxis, Parrhasius og Timanthes, en Apelles 
(356—308) var þó mestur, því hann sameinaði fegurð allra 
hinna í myndum sínum. Hann einn mátti mála Alexander 
mikla. Hor. ep. 1I, 239: 

Edicto vetuit ( þ.e. Alexander) ne quis se præter Apellem| 

pingeret, aut alius Lycippo duceret aera 

fortis Alexandri vultum simulantia. 
það er sagt, að hann hafi getað málað þrumuveður og eid- 
ingar furðulega. Hann tamdi sjer málaralistina á degi hverj= 
um (nulla dies sine linea); hann bjó til mynd af Afrodite, 
en entist ekki til að ljúka við hana; þóttist engin fegra 
listamálverk sjeð hafa; því segir Ovidíus (de arte amandi, 
111, 381I— 382); 

Si Venerem Cois nunquam pinxisset Á pelles, 
mersa sub aeguoreis illa lateret aquis, 

að það málverk var frægt um öll lönd, og enginn kom 
nokkurn tíma sá upp, er gæti lokið við myndina. — Parrha- 
sius var og mjög frægur málari. M. Á. Seneca segir, að 


9“ 


hann hafi keypt gamlan hernuminn mann, og pínt hann, og 
dregið upp Prometheus, sem guðirnir krossfestu á Kákasus- 
fjalli; hafi hann myndað kvalir hans eptir píningu mannsins 
(að exemplar eius pinxit Promethea, Controversiarum, Lib. 
X, Contr. V.). — Zeuxis var samtíða Parrhasiusi, og átti í 
keppni við hann; Parrhasius múlaði dúk svo vel, að Zeuxis 
hjelt, að það væridukur, sem hengdur væri fyrir málverkið sjálft, 
en þá var Zeuxis sigraður, er Parrhasius gat dregið sjálfan meist- 
arann á tálar. Zeuxis málaði Helenu Trójudrottningu, og sendu 
Krótonsborgar menn honum 5 meyjar frá Ítalíu til fyrir- 
myndar. Hann málaði Hekúbu, móður Príamusar Tróju- 
konungs, svo kátlega, að hann hló sig dauðan yfir myndinni. 
— Til eru mörg málverk fornmanna, sem grafin hafa verið 
úr jörðu, úr Herculanum og Pompeii (sem Vesúvíus eyði- 
lagði 63. ept. Kr.), og eru máluð á nýtt kalk, al fresco 
(Frescomaleri); það eru hin einustu málverk, sem til eru 
frá fornöld; eru slík kalkmálverk ærið varanleg. Í seinni 
tíð eru menn aptur farnir að tíðka þessa málverkategund, 
og voru Rafael og Michel Angelo (Buonarotti) frægastir; 
hvorgi finnst getið um aðferð hinna gömlu málara í þessari 
list, en menn hafa samt fundið hana á rannsóknum, sem 
gjörðar hafa verið á fornleifunum sjálfum. Sb. Holm. Vei- 
ledning ved Vdförelsen af Frescomalerier 0.s.frv., Kjöben- 
havn 1850, bls. 1, 2, 4—20. 


6. VII. gr., 59. bls. 
Forngrikkir höfðu vissar reglur fyrir æðstri fegurð (Ideali), 
7 


98 





sem Raphael Mengs hjelt að hann hefði fundið (sjá Winckel- 
mann, |. c. 1, 176.); andlitinu er skipt í þrjá hluti jafna: 
einn frá hökunni og að nefinu, annar þaðan ög að enninu, 
og þriðji frá enni og að hársrótum, svo hvort um sig er 
Þriðjungur. Svo eru og þar að auki fleiri línur, sem 
ákvarða legu og stað hvers eins. Hinn frægi meistari Leo- 
nardo da Vinci á Ítalíu (1452—1519) lagði sig eptir lík- 
skurðarfræði (Anatomie), og ritaði um það verk með tilliti 
til málaralistar, þar eð sjer hver hreifing líkamans er í óað- 
greinanlegu sambandi við alla eðlisbyggingu hans. þess 
vegna eru nú og allir málarar látnir læra nokkuð um byggingu 
mannlegs líkama. 
7. VII. gr., 60. bls. 

Þessar tólf myndir postulanna standa í Frúarkirkju í 
Kaupmannahöfn, og eru málaðar í þeirri biblíu, sem Kalckar 
hefur út gefið. Einn hinna fyrstu, sem með andlegu ágæti 
reyndi til að ná fornmönnum í myndasmíði, var Michel An- 
gelo Buonarotti (1474—1564), honum fylgdu fleiri frægir 
listamenn; en Canova (l757— 1822) tókst fyrstum að leggja 
enn meira af mannlegri fegurð í myndirnar, og losa sig frá 
hinni guðdómlegu tign, sem er einkennileg fyrir myndasmiði 
fornmanna. Frægastur myndasmiður vorra tíma var Albert 
Thorvaldsen (1770—1844), og þykir enginn hafa sameinað 
tign fornmanna við fegurð seinni tíma eins vel og hann. 


8. VIII. gr., 61. bls. 


Það eru tvær stefnur, sem breytingar hinnar lifandi 


99 


náttúru (jurta og dýra) fylgja á hnettinum. 1. Hin fyrri 
liggur lárjett (horizontal) eptir fleti hnattarins. Litarfegurð 
dýranna og gróði jurtanna er mestur nm miðbik jarðar, þar 
sem heitast er, og minnkar allt af, eptir því sem nær dregur 
heimsskautunum; breytingar þessar eru því komnar undir 
hita og kulda; en minna gætir þeirra í höfunum, því þar 
er hitalögmálið í öðrum hlutföllum en í loptinu uppi. Br 
Hin önnur stefna er beint í lopt upp, þannig, að dýra- og 
jurtafjöldinn og stærð þeirra minnkar allt af, eptir því, sem 
hærra kemur upp í loptið, af því þar er kaldara, en við jörðu niðri. 


9. IX. gr., 63. bls. 


Þannig eru t. a. m. englamyndir o. fl. Áður en jeg 
lýk við málverkið, þá vildi jeg geta um málara seinni tíma 
nokkuð betur.  Málaralistin stóð í mestum blóma á Ítalíu á 
15. og 16. öld. Leonardo da Vinci (1452—1519) var ekki 
einungis málari, heldur og söngmeistari og byggingameistari. 
Hann var mjög seinn að mála, og hætti við opt. Hann 
málaði í Mailandi hjá Sforza hertoga kvöldmáltíðina, sem er 
frægt málverk um allan hinn menntaða heim, en var skemmt 
og eyddist þannig. Þar sýndust allir lærisveinarnir horfa á 
frelsarann, spyrjandi: er það jeg? — því Kristur er málaður 
segjandi: sannlega segi jeg yður, einn yðar mun svíkja mig. 
Michel Angelo Buonarotti var bæði málari, myndasmiður, 
byggingameistari og skáld, og jafn vel ljetu honum allar 
listir. Hann fæddist 1474, dó 1574. Hann gjörði Amor úr 
marmora, og hjeldu menn að það væri fornmynd, svo fögur 


a 


þótti myndin, þangað til Michel Angelo lísti sig höfundinn. 
Hann málaði aldrei nema á nýtt kalk (al fresco). Í kirkju 
einni í Róm málaði hann dómsdag, sem er harla víðfrægt 
málverk. Menn dást að flugi ímyndunarafls hans og rjettri 
setningu alls hjá honum, en þykir hann nokkuð stirður um 
leið. Hann byggði hina frægu og miklu brú í Feneyjum, er 
Rialto heitir, sem er 3 faðmar á hæð, og með 14 faðma 
löngum bogum yfir sjónum. Hann var hófsamur, örlátur, 
og hinn mesti ágætismaður; svo var hann mikils metinn, 
að margir höfðingjar, og þar á meðal hinn frægi og mikli 
verndari allra lista, Cosmo hertogi af Medici, töluðu aldrei 
við hann, nema berhöfðaðir. — Rafael Sanzio frá Urbino 
(1483— 1520) var svo frægur málari, at hann var kallaður 
hinn guðdomlegi og ódauðlegi. Hann átti að mála fyrir 
Júlíus páfa Il, en þá var Buonarotti að mála dómsdaginn, og 
vildi engan láta sjá; en þó komst Rafael að málverkinu, og 
varð svo hrifinn af tign Michel Angelos, að hann lagði hana 
í myndir sínar þaðan í frá. Enginn þykir hafa verið eins 
fullkominn í litardeilingu og litarsetningu, og Tizian Vecellio 
(1477 — 1576), því litirnir sýnast að vera töfraðir fram í 
myndum hans. Allir konungar á hans tíma vildu láta hann 
mála sig, Hann málaði Súlíman Il. Tyrkjakeisara, og Karl 
Keisara V., svo allir undruðust er sáu myndina; gjörði Karl 
hann þá að riddara og Pfalzgreifa. Buonarotti undraðist 
harla mikið myndir Tizians. — Antonio Allegri (Corregio) 
var hinn fimti meistari á Ítalíu (1494—1534); hann lærði 
mest af sjálfum sjer, hann kom aldrei til Róm, Flórenz 


104 





eða Feneya. Hann málaði ágætlega rökkurbirtu. Hann lang- 
aði mjög til að sjá málverk eptir Rafael, sem var ll. árum 
eldri; þeir voru þá báðir ungir; þegar Coreggio sá það, 
hrópaði hann: ““Anch? io sono pittore' (jeg er líka málari)! 
Hann átti aldrei bágt, og það er ósönn saga, sem sögð er 
um hann, að hann hafi hlaupið sig dauðan heim til sín með 
peninga fyrir málverk, af því hann hafi verið óvanur svo 
miklu fje (og þó átti það ekki að vera meira en 75 dalir!); 
hið frægasta málverk hans er í Dresden, það er jólanóttin; 
þar gengur öll birta út af frelsaranum og lýsir málverkið, 
en hin seinasta mynd, sem hann gjörði (1533), var mynd 
Magðalenu, og var sú mynd seld fyrir 85000 rbdl. Hið 
fræga sænska skáld og sagnaritari, Geijer, segir um Correggio: 
“her ár ej fárg, det er fantasiens egen half genomskinliga, 
skiftande slöja, kastad öfver sjálfulla gestalter (Skrifter, TIL, 
156bls.). Mikið fleiri eru og bæði ítalskir málarar og annara 
landa, og yrði of langt að geta þeirra hjer. 


10.  X. gr.,'63. bls. 

Sú líking, sem er á milli lita og hljóða að því leyti, að 
hvorttveggja er framkomið af titringi, hefir einu sinni leitt fram 
kátlega hugmynd. Þegar Newton fann geislabrotslögin (hjer 
um bil 1664) og ljóstitringinn, þá var maður uppi í Frakk- 
landi, að nafni Castell; hann var munkur. Hann var fræg- 
nr náttúrufræðingur, og hefur ritað um þungalögin (traité 
de la pesanteur universelle). Hann fjekk þá hugmynd, að 
gjöra „litahljóma'', eða glebja augað með litunum og breyt- 


102 


ingum þeirra, á sama hátt og eyrað gleðst af hljómbreyt- 
ingunum, og þóttist vera búinn að finna upp verkfæri til 
þess, en sem var ómögulegt að búa til; hann ritaði um það 
bók, er heitir Clavecin oculaire, 1725, en hún var rekin af 
van Mairan. Til er bók um Castell eptir de la Pork: 
Pesprit, les saillies et singularités du Pére Castell, Paris 1763. 


ll. XI. gr., 64. his. 


Í ritningunni segir, að Júbal hafi leikið á hörpu eða 
hljóðfæri, og að Ísraelslýður hafi haft hörpur og ýms önnur 
hljóðfæri. Það liggur í hlutarins eðli, í náttúru söngsins, 
sem svo bágt er að lýsa, að fornmenn hafa nefnt þessa list 
einhvern veginn ógreinilega,og þó fagurlega; sögurnar um Am- 
phion, Arion, o. fl. eru merki til þess, að sönghljómar hafa 
snemma hrifið anda mannsins. “Hver er sá, sem eigi veit 
að sönglistin á hinum fornu tímum ekki einungis hafi verið 
iðkuð, heldur og verið tilbeðin, svo að söngmeistarar voru 
álitnir jafnir spámönnum og dómurum, segir Qvintilianus, 
de inst. orat. L. 1, 10 bls. Og um næma heyrn í söng 
talar Cicero í de Olficiis L. 1, c. 41.; og 

— — eitharædus 
ridetur, ehordá qui semper oberrat eadem 
segir Horatíus, de arte poet., 356 v. 

Sagt er að Pythagoras (600. f. Kr.) hafi fundið upp 
Kanon, þ. e. fleiri samstilltar raddir, sem ein fellur inn á 
eptir (ekki undir eins) annari; en sönglist seinni alda byrj- 
aði med kirkjusöng, og kom upp í katólsku, og átti Gregor 


„403 


páfi mikinn hlut að því (590—604). En hin tignarlega 
kirkjusönglist reiknast að byrja með Giovanni Pietro Aloisio 
da Palestrina (1529—1594); er dó sem söngmeistari Pjel- 
urskirkjunnar í Róm. Victor Hugo segir um Palestrina : 

Puissant Palestrina, vieux maitre, vieux génie, 

Je vous salue ici, pére de Pharmonie, 

Car ainsi gu'un grand fleuve ou boivent les humains, 

Toute cette musique a coulé de vos mains! — — 
(sjá “Que la musique date au seiziðme siðcle'?, í les Rayons 
et les Ombres, XXXV), Hina fyrstu Opera (XXKXII. gr., 
bls. 63) gjörði Rinuceini, 1597, en Peri gjörði lögin við 
hana. Það, að hinar fögru listir eru komnar upp í Ítalíu, 
en þótt þær sjeu nú þar út dánar, liggur að nokkru leyti í 
trúnni (helzt málaralist og sönglist), að nokkru leyti í því, 
að Ítalía var svo nærri Grikklandi, sem var vagga allrar 
fegurðar, og sjálf seinni móðir fegurðarinnar, eptir að Grikk- 
land hafði misst þýðingu sína, og hinar ágætu leifar fornra 
lista voru þar til eða þar í nánd. Hjer um bil 1600 á 
Ludovico Viadana að hafa fundið upp Generalbassa, eða 
grundyallartóna eins lags og lögin fyrir samstillingu þeirra. 


12. XII. gr., 65. bls. 

Jeg vil minnast hjer á einn hlut, sem aðgreinir skáld 
frá myndasmiðum og málurum. Hinir tveir síðar nefndu eru 
bundnir við viss augnablik í því verki eða atviki, sem þeir 
vilja lýsa, en skáldið ekki. Til að mynda, þegar Homer (í 
11.,1V,105 o.s.frv.) er að segja frá Pandarusi, þegar hann tók 


104 





bogann, og lagði örina á, og dró hann upp, svo broddurinn 
færðist nær honum (sjálfum) en fjær fjandmanninum; og svo 
sleppti hann strengnum, en örin þaut með gný og hvini 
í gegnum loptið, Þetta kalla menn nú líf og hreifingu í 
framsetningunni; ekkert augnablik er undanfellt, heldur fylgja 
þau hvað öðru eins og þau hafa í rauninni komið fyrir 
(eða getað komið fyrir). Ef menn vilja nú sýna þenna hlut 
með mynd, þá er auðskilið, að það er ómögulegt, að sýna 
nema eitt augnablik í einu,og þá kemur upp á að taka það 
merkilegasta, sem er eins og þungamiðja hinna. Sbr. Les- 
sing, Laocoon , oder: úber die Grenzen der Mahblerei und 
Poesie, ?8— 79, 153— 154, 176 blss., o. á fl. st. 


13. XIII. gr; 66. bla. 


Söngur án orða eru t. a. m. symfóníur, þar eiga hugs- 
anirnar og atburðirnir að taka sig út og skiljast í söngnum 
út af fyrir sig; eins og þær í kvæðum, með lögum við, eiga 
að vera honum öldungis samhljóba. 


14. XIV. gr., 67. bls. 


Sbr.: “Öll list og öll rannsókn, sömuleiðis bæði verk 
og fyrirtæki, virðist að miða til einhvers góðs' (hafa það 
fyrir mið, vera skylt því), Aristoteles, Ethica Nicomachia, 
L.1. c.1: ZlGoa téyvq nað músa néðoðos, óuolms Óð Æpúila te 
vak ngoalpeois, dyaðoð tiwog eplsoðar óx. — Sbr. líka KV. 
gr. (fyrra hluta hennar). 





105 





15. XV. gr., bls. 69. 


það er merkileg skekkja á anda mannsins, þegar hann 
er svo smekklaus, að hann fer að yrkja út af vísinda- 
legum efnum, t. a. m. jeg hef heyrt getið um hebreska mál- 
fræði á íslenzku í ljóðum. Þess vegna segir og Aristoteles, 
að menn sjeu kallaðir skáld, ekki eptir eptirmynduninni 
(uuunous þ. e. hugsanir skáldsins og lýsing á þeim, sbr. 
1. athugagr. og sb. XXI. gr. og athugagr.), heldur eptir rím- 
inu — ou ðð éxomot0g óvowglovaw, oðy Ós toug #ar0 
Hlunow momrds, add vo Kerk tó mérgov Tgo0AyopelortEg, 
de poet. c. I. — Svona varð líka miðaldarskáldskapurinn, 
t.a.m. hjá Maurus Terentianus (frá Kartagó), er orti “de 
syllabis' og “de metris'", málfræðisleg verk og afar smekk- 
laus sem skáldaverk. Enn smekklausari var Ausonius, er 
lifði undir Valentinusi og Valentinianusi, því hann orti ekki 
einungis smávers um stjórnartíma rómversku keisaranna 
(de duodeeim caesaribus, per Suetonium Tranquillum scrip- 
tis, monosticha) og heimspekilegt kvæði: “ludus septem sa- 
pientum? (um hina 7 grisku heimspekinga: Thales, Bias, 
Pittacus, Periander, Solon, Chilon og Cleobulus), heldur orti 
hann líka kvæði, sem ekki er annað en rímleikur, þar sem 
öll versin byrja og enda á einsatkvæðisorði, og byrjar næsta 
vers á sama orði: 

spes nullo finita aevo, cui terminus est mors; 

mors avida inferna mergit caligine, quam nox 
nox obitura vicem, remeaverit aurea qvum lux 0. s. fry. 


106 


og líkt gjörði Damasus (frá Spáni; hann dó á dögum Theo- 
dosiusar mikla), þar sem hann gjörði um Krist: 
En rebus tantis trina coniunetio mund 

Æirigit humanum sensum, laudare venustÆæ 

Sola salus nobis, et mundi summa potestað 

Wenit peccati nodum dissolvere fruct:W 

Summa salus cunctis nituit per saecula terriS; 
en. smekklausastur er þó Ausonius, þegar hann finnur upp á 
að sulla saman grísku og latínu í sama kvæði; í brjefi t. a. 
m., sem hann kvað til Páls ræðumanns, og byrjar þannig: 

Ellaðixjs ueréyur nouoms, Latiaeque camoenae 

"ASly Avsónog sermone alludo bilingui; 

Musae quid facimus? zf xevaðow 2 tArmlouw aurws 

Ludimus Gpgaðlgow ér tuari yngdorong. — — — 
Og yfir höfuð sýnist það, sem slíkur andi hafi verið mjög 
almennur á miðöldunum, og var það og eðlilegt, að spilling 
sú, sem þá var á tímunum — eins og í hinni fyrstu kristni, 
hafi haft áhrif á skáldskapinn, og leitt menn frá hinni tign- 
arlegu fegurð Virgilíusar og Hóratsíusar; því þó að Horatsí- 
us yrti heimspekileg kvæði, og Virgilíus (ef Georgica eru 
ekki heimspekileg, þá eru þau að minnsta kosti búnaðarrit), 
og Lucretius (de rerum natura), og þó að einstöku skáld 
væri í fyrstu kristni, sem gjörði dáfalleg kvæði þessarar teg- 
undar (einkum hin idyllisku kvæði eptir Calphurnius Siculus 
og M. Aurelius Olympius, sem eru mikið falleg — Calphur- 
nius Segir: 





107 





Ne contemne casas, et pastoralia tecta, 

Rusticus est, fateor, sed non est barbarus Idas — — 

Qui numerare velit, quam multa sub arbore nostra 

Poma legam, eitius tenues numerabit arenas — — 

(Ecloga 1I, Crotale, v. 59-60 og 71-72), 

þá er eins og skáldin þá hafi helzt hneigst að guðfræðis- 
legum og heimspekilegum efnum; svo sem er t.a.m. Pru-, 
dentius (Aurelius Pr. Clemens), sem hefur gjört ““Psycho- 
machia, id est de compugnantia animi'", sem er um baráttu 
hins illa við hið góða á margan hátt, og ýms önnur þess 
konar kvæði, og Avitus (sem lifði undir Constantiusi), er 
hefir gjört; de origine mundi, de peccato originali, de sen- 
tentia Dei, 0. fl., en er þó víða skáldlegur, og þykir mjer 
ekki ólíklegt, að Milton hafi stutt sig við hann. Allt saman 
þetta, sem nú hefi jeg sagt, og sem einnig má finna dæmi 
uppá á seinni tímum, það heimfærir sig til orða Aristoteles, 
sem fyrr eru nefnd, og til þess, sem Kant segir: Versc- 
mageri uden Áand er, paa den anden Side, ei heller Poesie 
(Anthropologie, overs. af Pílueg, Kh. 1802, S. 256.). 


16. XVI. gr., 70. bls. 

Þrjú sorgarleikaskáld eru fræg hjá Forngrikkjum: 1. 
Aeschylus, 2. Sophocles, 3. Euripides, — Aechylus var elztur, 
þungorður og tignarlegur, svo að Qvintilianus segir um hann: 
sublimis et gravis, et grandiloquus saepe usque að vitium, 
De inst. or. L. X. ce. 1. Hann gjörði 90 sorgarleiki, en 6 
eru til. Honum hafði verið spáð því, að hann ætti að deyja 


108 





af einhverju sem dytti, svo hann var optast úti, því hann 
þorði ekki að vera inni; en skjaldbaka, sem örn flaug með 
í klónum, datt í höfuð honum, svo hann beið bana af (Va- 
lerius Maximus, L.IX, c.12.). Hann var fæddur 525 árum 
í, Kr. Sofokles, f. 497 f. Kr., sigraði 28, vetra gamall Ae- 
schylus í skáldakeppni; Qvintilianus segir, að margir efist 
um, hver sje betri, Evripides, eða hann, en almennt er 
Sophokles álitinn hið fullkomnasta sorgarleikaskáld Forn- 
grikkja; Cicero kallar hann guðdómlegan (divinum, Divin. 
1, 25), og Virgilius segir, Ecl. 8, v. 10: Sola Sophocleo tua 
carmina digna cothurno. Hann dó af gleði yfir sigri, sem 
hann hafði unnið með skáldalist sinni; hann orti 120 sorg- 
arleiki, og eru sjö til.  Euripides er hinn yngsti, f. 480 f. 
Kr. Hann orti 123 (aðrir segja 75) sorgarleiki, og þykir 
koma nær vorum tímum. en tveir hinir fyrri. Quintilianus 
heldur meira upp á hann en Sophokles. Það þykir mönnum 
merkilegt, hversu skipaðist um æfi þessara manna sín á 
milli: Aeschylus barðist við Salamis (á móti Xerxes 480 f. 
Kr.), Sophokles söng í sigursöngvunum yfir þeim bardaga, 
en Evripides fæddist sömu nóttina. 


17, XVII. gr., 70. bls. 


Hver sá, sem les kvæði Hómers og Virgilíuss, mun sjá, 
að þar koma aldrei náttúrulýsingar fyrir eingöngu, heldur 
ætíð sem umgjörð einhvers viðburðar, til þess að láta hann 
taka sig því betur út. Hinn eiginlegi náttúruskáldskapur 
(WNaturpoesi) er seinna upp kominn, þannig er t. a. m. der 


109 





Fröúhling (vorið) eptir Ewald Kleist (1?15—1759) og the 
seasons (árstíðirnar) eptir Thomson (1700—1748). í þess 
konar kvæðum ber meira á náttúrunni en á mannlífinu. 


IS. XVIIL gr., 72. bls. 


það er auðskilið, hvað jeg skil við heimspeki, og menn 
þurfa heldur ekki-annað en að fletta Hegels Encyklopádie til 
þess að sjá, að enginn hluti mannlegrar þekkingar er henni 
undan skilinn. En hún tekur ekki allar þessar greinir, nema 
því að eins, að hún framsetji heild allra vísinda, eða anda 
mannsins í öllum greinum skoðana hans og hugsana, og guð 
og náttúruna í allri framkomu þeirra, sem vjer verðum varir 
við. Sjerstakar greinir kalla menn ekki heimspeki, jafnvel 
þó að Englendingar kalli bæði reikningslegar og náttúrufræð- 
islegar ritgjörðir heimspekilegar (Philosophical Transactions); 
en þó kemur það ekki til af öðru en því, að þeir taka 
þetta orð í víðustu merkingu þess. 


19. XIX. gr., ?3. bls. 

Sú athugagrein, sem setzt þessu til útskýringar, er jarð- 
fræðisleg, og snertir myndun jarðarinnar; en það er í stuttu 
máli þannig: Jörðin var í fyrstu í þokulegu ástandi (loptleg 
eða gufuleg) og varð hnöttótt fyrir afl þyngdarinnar. Síðan 
varð hún þjett og föst, en sjerhver hlutur, sem er að verða 
Þiettur úr gufuástandi eða mótsett, hann hitnar; þess vegna 
varð jörðin bráðin; síðan kólnaði hún aptur, og þunn skorpa 


140 





settist utan á hana. Eptir það komu höfin—líklega af þeirri 
gufu, er upp hefur stigið, og þjetzt, og sigið síðan niður 
aptur sem vatn. Í höfunum kom upp lífið eða dýr og jurtir 
(fyrst sædýr og sæjurtir). En skorpan var þunn, og eld- 
vellan, sem var undir niðri, leitaði útgöngu, hún rauf skorp-- 
una, og brauzt fram. Þá hafa fjöllin ruðst ofan, og möl og 
sandur fyllt höfin, og höfin hafa blandast með banvænum efnum, 
svo allt eyddist, sem lífi var gætt. Sandurinn og mölin huldu 
dýrin og jurtirnar, og þarna urðu þau að steinum, er hjeldu 
þó sinni fornu mynd, er bæri vott um hið forna líf. Þetta 
hefur nú orðið átta sinnum á jörðunni, og í hvort sinn hef- 
ur allt líf dáið, og fæðst aptur átta sinnum. Menn kalla 
þetta jarðmyndanir, og þær hafa orðið á ómeælilega löngum 
tíma, sem má sanna á því, að Fourier hefur fundið með 
reikningum, að jörðin þurfti 2000 ár til þess að kólna um 
eitt mælistig hita; og enn annað dæmi skal jeg segja. Allir 
Þekkja skifersteininn, sem. hafður er til húsa þaka og í skrif- 
töflur, Það má kljúfa hann í svo þunnar flögur, að þær 
sjást ekki, nema með beztu stækkunarglerum, og eru þetta 
400 flögur í töflu, sem er ekki fullur helmingur línu (lína 
er ;% þumlungs) á þykkt.  Sjerhver af þessum flögum 
myndast á einu sjávarfalli, og taflan hefur þá myndast á 400 
sjávarföllum eða 200 dögum. það eru heill fjöll til af þess- 
um steini, og geta menn nú skilið af þessu dæmi, hversu 
lengi þau muni hafa verið að myndast. Öll fjöll (og öll 
jarðarskorpan) eru upp komin á tvennan hátt, annaðhvort 
af eldi eða sjávargangi, og kallast hin fyrri plutonisk (eða 


11 


vulkansk) en hin seinni neptunisk. þessar fornleifar dáinna 
jurta og dýra (steingjörvingar) eru nú leiðtogar jarðfræðing- 
anna um hina löngu leið, sem saga jarðarinnar hefur geng- 
ið, og þær segja oss, að átta umbyltingar hafi orðið á jörð- 
unni, sem állt líf hafi dáið í, en fæðst aptur í hvert sinn og 
kyrrð kom á. Engir steingjörvingar eru til af mönnum, og 
hafa þeir því ekki skapast fyrr en á þessu seinasta tímabili. 
Þetta eru lærdómar allra jarðfræðinga seinni aldar, og eru 
þeir svo ljóslega sannaðir af reynslunni, að jeg þarf ekki 
að vísa til neinnar bókar um það, en rúmið leyfir mjer ekki 
að skýra nákvæmar um þenna hlut. 


20. XX. gr, 74. bls. 


Eg vil minna á Ovid. Metam. L.ITI, v.407-412: 
Fons erat illimis, nitidis argenteus undis, 
Quem neque pastores, neque pastæ in monte capellae 
Contigerant, aliudve pecus, quem nulla volucris, 
Nec fera turbarat, nec lapsus ab arbore ramus. 
Gramen erat circa; quod proximus humor alebat, 
Silvaque, sole locum passura tepescere nullo. 
Meiningin er á íslenzku hjer um bil þessi: 
Djúpr var brunnr, 
ok dökkvum fáðr 
silfrblikandi 
ok svölum unnum; 
þann hafði aldri 
of aldrdaga 


112 


smali litið; 
né hin lagðsæla 
geitnahjörð 
of haga runnin; 
þann hafði aldrei 
of aldrdaga 
fogl fljúgandi 
fjöðrum gárat, 
ór gullinfaxi 
grönum snortið, 
né akarn, fallið 
ór aspar laufi; 
var barmr kringdr 
boga grænum, 
deigju undnum 
og daggar rekju ; 
mátti né geisli 
mærrar sólar 
vermandi brjótast 
of bjarka rjáfr, 
er yl færði 
foldar blómi, 
ok blikandi ljeki 
á blárri lá, 
En þessi staður, sem er helgaður af tign einverunnar, fær 
ekki þýðingu sína, fyrr en í næsta versi: Hic puer (þ. e. 


143 


Narcissus), 0. s. frv. Og svona er um fleiri þess konar 
dæmi, t. a. m. hjá Milton, Bernardin St. Pierre 0. fl. 


21. XXI gr., 75. bls. 


Sbr.: Jeder Zustand der menschlichen Seele hat irgend 
eine Parabel in der physischen Schöpfung — — —. Leb- 
hafte Thátigkeit nennen wir Feuer, die Zeit ist ein Strom, 
der reissend von hinnen rollt; die Ewigkeit ist ein Cirkel; 
ein Geheimniss húllt sich in Mitternacht, und die Wahrheit 
wohnt in der Sonne. (Schiller, philosophische Briefe; Werke 
in 12 Bánden, Stuttgart und Túbingen 1838, Bd. X, 285). 
Á þessum grundvelli er líka byggt kvæði Oehlenschlágers: 
Naturtemperamenter (í Digte, Kbhvn. 1803, bls. 133—139), 
og þar er þessi mjer Óskiljanlega smekkleysa, sem truflar 
fegurðarleg áhrif seinasta versins: 

Naar den sidste kommer ! 
Naar den store Dommer 
knuser eget Værk: 
naar han Havet vælter, 
naar han Jorden ælter 
med sin Arm saa stærk, 0. S. fry. 


22. XXII gr., 76. bls. 


því segir Goethe harla fagurlega: “Grau, theurer Freund, 

ist alle Theorie, doch grún des Lebens goldner Baum'?, að 

reynslulaus skoðan er án alls lífs og innra kraptar, og eins 
8 


114 





og litarlaus (gráleitur) bjarmi, en reynslan geymir lífsins 
gullna ljós. 


23. XXIII. gr., 76. bls. 
Sbr. hjer um 15. athgr. XV. gr., 69. bls. 


24. XXIY. gr., 77. bls. 


það eru margir gáfumenn, sem hafa flestar stefnur and- 
ans sameinaðar, svona var Michel Angelo (Buonarotti) sbr. 
9. athgr., Goethe, Herder, Cuvier o. fl. 


25. XKIV. gr., 77. bls. 


Aristoteles heimtar um fram allar hluti af skáldinu, að 
hann framsetji hlutina fyrir augun (svo þeir eins og sjáist; 
dei óð toic núðoug ouoravar val tm gési ouvaaegyakeoðar, 
ótt uúkioræ ng0 onwuruv tpðénevor de poðt. c. XVII). Eins og 
sjerhver lýsing, hvort hún er heldur skáldleg eða vís- 
indaleg, heimtar rjett samband hugsananna, eins útheimt- 
ist líka, að menn hugsi rjett og vel um þær, þegar menn 
lesa þær, því þá setja menn sig inn í anda þess, sem 
ritaði hugsunina. 


26. XKIV. gr., 77. bls. 

Allir vita, að Jean Paul var mikið skáld, en þó með 
sínum hætti, því hann hefur ekkert vers gjört. Þannig eru 
og að miklu leyti mörg romanaskáld; Walter Scott t.a,m., 
því þó að hann hafi gjört kvæði, þá er óbundin ræða hinn 


115 





eiginlegi búningur skáldskapar hans. Það er líka sagt, að 
Virgilíus hafi ekki getað ritað óbjagaða setningu í óbundnum 
stíl, og að Cicero kafi gjört leirburð, í hvert sinn, er hann 
reyndi til að yrkja. 


27. XXVIL gr., 79. bls. 


Það er auðskilið, að skáldskaparfegurðin missir mikið, 
þegar lagið er ósamkvæmt efninu. Hvað ætli væri ekki að 
heyra hersöng eða samsætissöng undir líksöngslagi? það 
væri rjett eins, og: ““Manns ef höfði málara pensill merar 
tengdan svíra fengi? (Hor. dc arte poet., útl.af B. Gröndal, 
assessor). Sá, sem vjer þekkjum bezt af þeim mönnum, 
sem hafa haft þá gáfu, að geta látið orðin hljóðin og vera 1 
öldungis rjettu hlutfalli hvað við annað, er Karl Michael 
Bellmann, sænskur, fæddur 1740, dáinn 1795. Hann orti 
og söng á hörpu um leið, og eru bæði kvæði hans og lög í 
miklu gengi, og munu verða, meðan nokkuð þykir til skáld- 
skapar koma, því þó að þau sjeu að mestu leyti í drykkju- 
vísna formi, þá heyrist þó undir niðri djúp, en nokkuð 
sorgleg, skoðun á mannlífinu. 


28. XKXVIL gr., 81. bls. 
Ekki þurfa menn að hugsa, að slíkt verði framkvæmt 
án undirbúnings og vana. því sú gáfa, að koma strax í 
fyrsta sinn fram með meistaraverk, er engum gefin. “Ars 
est longa vita brevis" — listin er löng, það er lengi verið 
að læra hana — því hinir frægustu menn, eins og t. a. m. 


116 


Mozart, sem þó eru sjaldgæfar undantekningar, þeir þurftu 
þó að temja sjer listina, þó tíminn til þess væri styttri 
hjá þeim, en öðrum mönnum, það hafa komið fram “im- 
provisatorar?' víðar en á Ítalíu, og vita menn um þá, að 
þeir ekki einungis hafa haft mikinn og örðugan undirbún- 
ing, heldur og einnig gjört list sína að handverki og selt 
hana fyrir fje. Það er líka undarleg hugmynd, sem margir 
menn hafa um skáldin; þeir halda, að þau eigi að vera í 
nokkurs konar vitleysu, meðan þau yrkja (í Digterfuror), og 
án efa segir Hóratíus í spaugi einu þessi orð: 
Ennius ipse pater nunguam nisi pofus að arma 
prosiluit dicenda — 

og skil jeg ekki í því, að menn þurfi að fylla sig, eða að 
setja anda sinn í óeðlilegt ástand, til þess að geta ort, en 
þótt sagt sje um Schiller, að hann hafi þurft þess. þess 
konar lýsir veiklun andans, því það er eðlilegt, að þegar 
andinn ætlar að hefja sig á æðra stig, en daglegt líf er á, 
þá verður hann að hafa sjálfan sig og alla krapta sína full- 
komlega í valdi sínu; og er það ekki eðlilegra, að hann 
geti það með kröptum frá sjálfum sjer, úr sínu eigin djúpi, 
en með æsandi. meðölum utan frá? — Nokkuð öðru máli 
er að gegna um það, að menn geta vanið sig á, að vera 
jafn vel fyrirkallaðir, svo sem Goethe, er sagt er um, að 
hann hafi verið búinn að temja sjer svo skáldskaparlistina, 
að hann gat ort, hversu sem ástatt var, og byrjað á verki 
þegar hann vildi; sb. líka hjer: Hjort, tydsk Læsebog, 1, 


117 


pag. 280—282. En þó má segja um mörg verk hins mikla 
og makafáa skálds, að misjafn sauður er í mörgu fje. 


29. XXIX. gr., 83. bls. 


Það er nokkur munur á aðfinningum eða dómum (Kritik) 
um skáldskap, og um vísindaleg efni. Vísindamenn- 
irnir styðjast við áþreifanlegan sannleikann; þeir fara eptir 
reynslunni, og eru því svo að segja “practisk-objeetive?'; en 
skáldadómendurnir hafa yfir höfuð ekki annað að styðjast við, 
en smekk sinn og tilfinningu; þess vegna er allt öðru máli að 
gegna um þá, en vísindamennina.. Mest furðar mig á, þegar 
menn eru að tala um og fara eptir, hvað “ékritikin'' segir, 
eins og kritikin sje allsherjardómur, sem sje viss og með 
öllu órækur; menn ímynda sjer hana (þ. e. í útlöndum, því 
hjer á landi þekkja menn lítið til hennar) eins og einhverja 
ósýnlega veru, sem sje allstaðar nálæg, eins og guð, og sjái 
allt, eins og hann; svo að, þegar eitthvert rit kemur út, og 
það er rifið niður, eða því er hrósað í dagblaði, þá segja 
menn: ja, það er ónýt bók, svona dæmir kritikin um hana 
(eða þá hið gagnstæða, ef bókinni er hrósað) — þar sem 
þó þessi kritik optast nær er ekki annað, en saman- 
hroðað samsull úr einhverjum einum (kannske keyptum) 
dóna, sem fenginn er til að hrósa bókinni, annaðhvort fyrir 
sjálfan sig eða aðra, eða forleggjarann sjálfan, svo að hún 
gangi út, eða hann rífur hana niður af öfund eða rangri og 
illviljaðri skoðun. þó segi jeg ekki hjer með, að engin 


118 





bók sje til, sem verðskuldi, að hún sje hindruð, því langt 
of margir rita, og margt er til, sem betur væri óritað. 


30. XXK. gr, Sá. bls. 


Þetta er eðlileg afleiðing þess, sem sagt er á bls, 84; 
og þó hef jeg opt heyrt kvartanir um ýmist, sem væri 
“tóþjóðlegt?. Aldrei hefir neinu útlendu skáldi verið brugðið 
um það, þó yrkisefni hans ekki væri undir komið í föður- 
landi hans; ætli Shakspeare hafi ekki sett sig inn í anda 
Rómverja, þegar hann orti Julius Cæsar, eitt hið mesta 
meistaraverk skáldlegrar fegurðar, og ótal dæmi mætti finna 
hjer um. Og Goethe — ætli hann hafi ekki sett sig inn í 
anda Hómers, þegar hann gjörði Hermann og Dorothea? og 
það svo meistaralega, að kvæðið er furðuverk. En þjóð vor 
er ekki komin á þetta sjónarmið, er hún þarf að vera á, 
til þess að hafa vit á þees konar verkum; til þess að skilja 
þau, þarf menntun, sem almenningur engrar þjóðar aldrei 
nær (og vjer eigum ekkert “Publicum''}. — Til eru líka 
kvæði, sem ekki snerta neinn einstakan eða tiltekinn stað, 
svo sem hið heimspekilega, en þungskilda kvæði Shelleys: 
Queen Mab (og líka eptir hugmyndinni kvæði Miltons um 
hina misstu Paradís; Youngs Nights Thoughts, o. fl.). 


31. XXX. gr. 85. bls. 
Á þessu sjónarmiði voru þeir, sem jeg hefi nefnt í 
næstu athgr. á undan. Það er líka auðskilið, að þegar 
skáldið tekur fyrir að yrkja um eitthvert efni, þá hlýtur 


1419 


hann að fylgja anda þeirra manna og þeirra landa, sem er 
sjónarsvið yrkisefnis hans, því annars mundi skáldskapur 
hans verða smekkleysa ein. Er það t. a. m. ekki smekk- 
leysa, í formálanum við Gylfaginning, að ímynda sjer, að 
Thracia sje sama sem Þrúðheimur, Tros sama sem Þór 
(Sn. E. bls. 150; á 143 bls. er Jupiter látinn vera Þór) o. 
s. fry.? — Við það eyðileggst hin gríska fegurð fyrir hinum 
dimmu jötnamyndum hinna norrænu goða. — Þetta sjónar- 
mið, sem jeg hefi opt drepið á, er “Kosmopolitisme? (en 
menn mega ekki blanda honum saman við Zndifferentisme, 
þar sem menn skeyta ekki um stjórnarform eða trú, heldur 
láta sig allt einu gilda). Ef frelsið fer vaxandi, og menn 
hafa vit á að fara rjett með það, og skilja loksins, hvað hið 
sanna frelsi sje, þá munu líka þjóðirnar sameinast betur 
og nánar, Veraldarsagan sækir fram eptir föstum lögum, 
en öldugangur hennar er svo ókyrr, að augu vor eru ekki 
fær um að fylgja honum fyrr en eptir langan aldur, og þó 
ekki að fulla og öllu, því margir samtengingarliðir atburð- 
anna hverfa oss alveg.  Menntunin breytir þjóðunum og 
lagar þær, hreinsar þær og kemur inn hjá þeim þeirri 
hugsun, að vinátta og bróðurlegt samband sje undirstaða 
velgengni mannanna. Hvað vitum vjer um, nema sá tími 
komi, þegar — ekki ein þjóð — heldur eitt þjóðasamband 
verður á jörðunni, hreinsað fyrir krapt menntunarinnar? “Vjer 
vorum frjáls náttúra, og menntun vor á að leiða oss aptur 
til náttúrunnar á vegi skynseminnar og frelsisins". segir 


120 





Schiller (Ueber naive und sentimentalische Dichtuug. Werke 
XII, 169). 


32. KXXI. gr., 85. bls. 


Sbr. Hertha, et Maanedskrift, 1 B. Kh.1826. Tégners 
Afskedstale til de Studerende i Lund, 1824. bls. 435—-146. 

Ekki allfáir hafa lagt sig eptir að kveða að fornum sið 
af Íslendingum, svo sem Eggert Ólafsson, Johnsonius; Be- 
nedict Gröndal (assessor), Gísli Konráðsson (t. a. m. Í út- 
leggingu hans á Saxo Grammatikus, sem er óprentuð). 


33. XXXII. gr, 88. bls.. 
Þessi skipting er byggð á framsókn hlutanna, á byrjun 
þeirra, framgangi og enda. Mjög ágætt verk hjer að lútandi 
er Lessings Dramaturgie. 


34. XXXI. gr., 90. bls. 


Hjer um má samanbera; Herder, Stimmen der Völker, 
(formálana); Schiern, Europas Folkestammer, 1, 60 bls.; 
Annaler for nordisk Oldkyndighed, 1814— 1845. N. M. Pe- 
tersen, den nordiske Oldtids Betydning for Nutiden og get 
jeg ekki eiterað einstakan stað, því ritgjörðin er öll svo ágæt 
og fögur, hún nær frá 1— 146. bls. 


35. -XKXIJL gr., 90 bls. 


Þannig er Romanze, er fyrrum var sjer í lagi lyrisk 
(hjá Spánverjum og Þjóðverjum — Birger), en varð seinna 


nn nn 


121 





episk (hjá Uhland t. a. m.), og stundum hvorttveggja (t. a.m. 
Cid eptir Herder). Ballade er ekki eins hetjuleg. Lyriskt 
Drama er leikrit með mörgum kvæðum í, og ekki eins fast 
ákvarðað, og hin eiginlegu leikrit. Metaphysiskt Drama er 
leikrit, þar sem hugmyndaaflið ekkert skeytir um hið veru- 
lega; svo sem Faust (eptir Goethe), Manfred (eptir Byron), 
Aladin (eptir Oehlenschlöger); hjer undir heyrir og “þúsund 
og ein nótt". Lyriskt Epos er t. a. m. Childe Harold, þar 
sem Byron kemur opt sjálfur fram undir öðru nafni, t.a.m. 
í “Good night' (í Canto 1, á eptir Stanza XIII), og seinast 
í Canto IV. Jdylle lýsir hinu einfalda náttúru- og sveita- 
lífi; Theokritus var frægast Idylluskáld hjá Forngrikkjum; 
eptir honum stældi Virgilíus (í Ekloga og Bukolica); seinna 
komu upp fleiri skáld í þessari grein. Ælegie er eins konar 
angurblíðukvak, blendingur sorgar og gleði, eins og sjest á 
kvæðum Catullusar og Ovidiusar. Heroide er Elegia í 
brjefs formi, eins og Heroidur Ovidiusar, er Aulus Sabinus 
svaraði. Pópe er frægt Heroiduskáld (Heloise og Abelard). 


36. XXXII. gr., 91. bls. 


Strengleikar heita gamlar norrænar riddarasögur eða 
kvæði í óbundnum stíl, sem eru, ásamt fleirum slíkum sög- 
um, komnar á miðöldunum til norðurlanda (líka Sagan af 
Flóres og Blankiflúr, pr. í Annaler for nordisk Oldkyndighed). 


LEIÐRJETTING. 


Fyrir aptan orðið rímara í 4. línu í XXIII. gr. vantar 
töluna?3, sem vísar aptur í athugasemdirnar, og fyrir aptan 
orðin til samans í 4. |. í XXIV. gr. vantar töluna?. 











TR Eg 











1003330471 








= 
= 
#. 
f 
E 
| 
E 
= A 
Í 
Í 
SA 2 





